THE THIRTY BEST SPEECHES OF 
HIS EXCELLENCY 
BENIGNOS.AQ,UINOIII 

President of the Philippines 


(June 2010 to June 2012 ) 




THE THIRTY BEST SPEECHES OF 

HIS EXCELLENCY 
BENIGNOS. AqUINOIII 


PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 




Thirty Best Speeches of 

His Excellency President Benigno S. Aquino III 

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office 
http://www.gov.ph 


ISBN 978-971-95551-2-4 
All rights reserved. 

No part of this book may be reproduced in any form or by any means 
without the written permission of the copyright owner and publisher. 

Published exclusively by 

The Presidential Communications Development 
and Strategic Planning Office 
Office of the President of the Philippines 
3/F New Executive Building, 

Malacanan Palace, San Miguel, Manila 
Tel.: 736-0719, 736-0718 
Fax no.: 736-6167 

Website: http://www.pcdspo.gov.ph 

Book design by the Presidential Communications 
Development and Strategic Planning Office 

Published in the Philippines. 



The Republic of the Philippines 


BENIGNOS. AQUINO III 
President of the Philippines 

RAMON A. CARANDANG 
Secretary of Presidential Communications 
Development and Strategic Planning 

MANUEL L.Q,UEZON til 
Undersecretary of Presidential Communications 
Development and Strategic Planning 

MA. CARMEN G. MISLANG 
Assistant Secretary and Chief of Staff 

SPEECH WRITERS GROUP 

JAN MIKAEL dL. CO 
Assistant Executive Secretary 

CHARLES B.TUVILLA 
Head, Message Crafting Division 

GIAN PAOLO SIMEON T. LAO ALLISON T SANGALANG HERMUND M. ROSALES 


Presidential Staff Officer V 

Information Officer IV 

Information Officer IV 

CHRISTINA MAE G. DEL ROSARIO 
Executive Assistant III 

JOSEPH G.CASIMIRO 
Information Officer 11 / Executive Assistant 


PUBLICATION DIVISION 



MANUEL L. QUEZON III 
Editor in Chief 


SASHA MARTINEZ 
Associate Editor in Chief 
www.pcdspo.gov.ph/ 
www.malacanang.gov.ph 

POCHOLOB.GOITIA 
Associate Editor in Chief 
Official Gazette 
www.gov.ph 

MIKE L. MENDOZA 
Creative Director 
Official Gazette 
www.gov.ph 

JONATHAN F. CUEVAS 
Technical Director 
Official Gazette 
www.gov.ph 

NASTASIATYSMANS 
Managing Editor 

RAYMOND C. MAYMAY 
Managing Editor 

SMILE M.INDIAS 
Graphic Designer 

ARMILA.ORDIALES 
Technical Assistant 


MARA M. MENDOZA 
Head Copyeditor 

ALEXIS P.TORIO 
Graphic Designer 



PANCHO D. ALVAREZ 
Editor/Illustrator 

CAMILLE O. DEL ROSARIO 
Graphic Designer 


AIRAM. ESPINO 
Editorial Assistant 

CHERIE LYNN B. TAN 
Graphic Designer 



DERRICK C.MACUTAY 

Illustrator 




CONTENTS 


FOREWORD 9 

INTRODUCTION 12 

1) Talumpati sa Pagtatanggap sa Tungkulin (June 30, 2010) 15 

2 ) Statement before the 65th Assembly of the United Nations 26 

(September 24, 2010) 

3) Speech during the Opening of Infrastructure Philippines 31 

2010: Investing and Financing in Public-Private Projects 
(November 18, 2010) 

4) Talumpati sa UP Law Grand Alumni Homecoming 40 

(November 19, 2010) 

5) Talumpati sa lka-75 na Anibersaryo ng Philippine Daily 48 

Inquirer at sa Paglulunsad ng “From Ninoy to Noynoy: 25 

Years of The Philippine Daily Inquirer” (December 1, 2010) 

6) Speech at the 62nd Anniversary of the Universal 57 

Declaration of Human Rights (December lO, 2010) 

7) Talumpati sa lka-65 na Anibersaryo ng Partido Liberal 62 

(January 19, 201l) 



8) Talumpati sa Flag Raising Ceremony noong lka-25 na 
Anibersaryo ng EDSA People Power Revolution 


69 


9) Talumpati sa Pagtatapos ng Philippine Military Academy 74 

“Laon-Alab” Class 2011 (March 6, 201l) 

10) Toast at the State Banquet Hosted by Indonesian President 80 

Susilo Bambang Yudyohono (March 8, 201l) 

11) Speech at the Singapore Business Forum (March 11, 2011) 83 

12) Talumpati sa Pagdalo sa Misa para sa mga Magtatapos sa 90 

mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila 

(March 25, 2011) 

13) Talumpati sa Paglulunsad ng National Greening Program 100 

(May 13, 2011) 

14) Talumpati sa Pagdiriwang ng lka-150 na Anibersaryo ng lOS 

Kapanganakan nijose Rizal (June 19, 201 l) 

15) Talumpati sa Paglagda ng Batas upang Isabay ang Eleksyon 112 

ng Autonomous Region Muslim Mindanao (ARMM) sa 

Pambansa at Lokal na Eleksyon ng 2013 (June 30, 201l) 

16) Talumpati sa Unang Anibersaryo ng Panunumpa bilang 119 

Pangulo (June 30, 201l) 



130 


ly) Talumpati sa Paglagda ng Oath of Commitment ng 

Ikalawang Milyong Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang 
Pilipino Program (July 4 . 201l) 

18) Talumpati sa Serbisyong Nekrolohikal kay Dra. Fe Del 139 

Mundo, Pambansang Siyentista (August 11, 201l) 

19) Acceptance of Doctor of Laws, Honoris causa, from 143 

Fordham University (September 19, 201l) 

20) Speech at the IBM Centennial Forum (September 21, 2011) 152 

21) Statement of the President on the Aftermath of the Armed 158 

Encounter in Basilan on October 18, 2011 (October 24, 

2011) 

22) Talumpati sa Pagpapailaw sa Christmas Tree ng Office of the 162 

President (December 1, 201l) 

23) Talumpati sa National Criminal justice Summit 165 

(December 5, 201l) 

24) Speech at the Arangkada Philippines Forum 172 

(January 26, 2012) 

25) Talumpati sa lka-16 na Pambansang Forum ng Philippine 181 

Press Institute (April 23, 2012) 

26) Talumpati sa Paglulunsad ng Kto 12 Basic Education Program 191 

(April 24, 2012) 



200 


I'f) Speech during the Asian Development Bank 45th Annual 
Meeting of the Board of Governors (May 4, 2012) 

28) Speech During the Commemoration of the Fall of 209 

Corregidor (May 6, 2012) 

29) Talumpati sa Paghatol kay Renato Corona (May 30, 2012) 212 

30) Talumpati sa Anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng 219 

Pilipinas (June 12, 2012) 

INDEX 225 



FOREWORD 


There is no more powerful tool in the politician’s arsenal than the words 
that he speaks. This is even more evident in the case of the President; His 
statements determine the course of history; crafted deftly, they can galvanize 
the public support necessary to fulfill an agenda. Conversely, a bad speech 
can chip away at the aura of a leader, and create opposition to his measures. 

President Benigno S. Aquino III is among those most adept at wielding 
the spoken word as a political tool. He speaks commandingly, but without 
condescension; he enlightens without lecturing; he can climb a stage and 
yet always seem to be on-the-level with his audience and speak as someone 
who understands their fears and hopes. Some might say that eloquence is the 
ability to speak in grand terms, but President Aquino’s eloquence is precisely 
his ability to speak as an ordinary person. For the Filipino, that is exactly 
what works. 

Behind the jokes and the common-man flavor to his stories, though, 
there is always that moral compass, constantly pointed North, that sets the 
tone of all of his speeches; a sense of justice, righteousness, and as he says, 
a “preferential option” for those who have been oppressed and relegated to 
the margins of society. When he speaks, there is always that sense that he is 


9 


on your side- and that you are both on the side of what is right. 

It would be an oversight not to commend the good work that the 
President’s speechwriters have done over the course of his first two years in 
office. Speech writing can sometimes be a thankless job; you subsume your 
ego and your writing style, and forsake all accolades a good speech might 
garner from the public. The Speech Writers Group was able to build an easy 
rapport with their principal, to the point that they can complete- and a lot 
of times, even read— his thoughts. This is rooted upon a solid grasp of his 
values system and philosophies in governance, a grasp which allows them 
to organize and refine the President’s thoughts into complete and effective 
artifacts of statecraft. This collection stands as testament to their skill, their 
synergy with their principal, and their commitment to utilize their talents to 
contribute to nation-building. Ultimately, though, there should be no mistake 
about it: the speeches in this collection are the President’s— his words, his 
thoughts, and his vision for our country. 

Of course, the lofty ideals he presents in his speeches would all be 
meaningless if they were not consistent with action. But time and again, the 
President has exhibited political will in pushing for measures that have, for 
the longest time, encountered staunch resistance from entrenched political 
interests. It is no small feat to have overcome these challenges— a feat made 
easier by public support generated whenever the President speaks clearly and 
convincingly on an issue. 


10 


History will judge the Aquino Presidency by the sheer gravity of the 
change it was able to achieve. Even this early, we are already witnessing this 
change, powerfully articulated and documented through his speeches. The 
remainder of the President’s term will certainly bring about more change; 
I, my office, and for certain, every Filipino who believes in and is willing to 
tread the straight path, look forward to playing our part in this. 


RAMON A. CARANDANG 
Secretary of Presidential Communications 
Development and Strategic Planning 
31 October 2012 


11 


INTRODUCTION 


Speeches are complex works. They straddle the numinous space between 
literature and rhetoric; the standards by which they are judged go beyond 
mere language and technique, mere timing and message. For speeches to be 
effective, they must also be affective-- meaning, they must be able to move 
an audience, inspire them, hold them in awe and then release them into the 
world transformed, a little less disengaged, a little more eager to do some 
good. Speeches lend truth to the statement that— to paraphrase countless 
other rhetoricians— words do matter, because it matters that people believe. 

President Benigno S. Aquino III understands this, and his five hundred- 
plus speeches as of this writing offer proof of his understanding. While 
all of his speeches are posted online at the Official Gazette (www.gov.ph), 
the editors at the Presidential Communications Development and Strategic 
Planning Office found it necessary to offer this anthology: A downloadable 
sampler of the President’s best speeches over the course of his first two years 
in office. The 30 speeches found in this volume were chosen for their impact 
on policy; for their literary merit; and, perhaps most importantly, for the 
insights they offer into the President’s character. 

And if anything of his character could be gleaned from these speeches, it 
would be that the President is truth-teller above anything else. Those who 


12 


regularly interact with him will agree: The PNoy that has won the Filipino 
people’s affection through his speeches is the same person who presides 
over Cabinet meetings and decides on matters of state. He has the common 
man’s humor, speaks with a corner-store inflection, and knows the power of 
anecdote as a vehicle for ideas. He speaks plainly, but never blandly; directly, 
sometimes with more than a hint of righteous indignation, but never falsely. 
He always believes what he says, means what he says, and does what he says. 

He has also been known to use his so-called “bully pulpit” to air his 
disapproval over certain issues and personalities, and this has drawn criticism, 
not only from his political and ideological opponents, but also from those 
who think that a President should act a certain way: tiptoeing around his 
frustrations, lavishing people with praise and smiles and handshakes even 
when undeserved, playing the political game as it has always been played. 

The President, however, has always practiced the transparency he so 
ardently preaches-- and this, we believe, is what has endeared him to the 
Filipino: He refuses to hide his true self from them, and they have deemed 
him worthy of their trust. Whenever the President says, “This is what I 
believe in, and why I believe in it; these are my aspirations,” the people 
believe with him and begin to aspire with him. Perhaps students of policy 
and communications will find the time to analyze these speeches against their 
proper historical backdrop, and see how the public support they generated 
was utilized to push for an agenda that, ultimately, led to the betterment of 


13 


our people’s lives. 

Future generations will remember the Aquino administration as a time 
when the Filipino reclaimed his national dignity and pride after a decade of 
disillusionment. They will remember it as a time when seeds were sown, when 
visions were sketched, refined, and in more than a few instances, achieved. 
They will remember it as a time when the Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program was expanded to encompass those whose lives were previously 
doomed to the margins of society; a time when a 40-year-old secessionist 
movement saw the beginnings of its end; a time when basic needs such as 
health and education were met; a time of sustained and inclusive economic 
growth. They will remember it as a time when justice was done, a time when 
the corrupt were held accountable, and a time when government took the 
side of the people. 

They will remember it as a time of great change. And, if they look, if they 
listen closely enough, they will remember that it all began with a voice, a 
President’s voice, refusing to bend truths, sonorous as their struggles and 
triumphs, speaking in the language of hope. 


SPEECH WRITERS GROUP 

Presidential Communications 
Development and Strategic Planning Office 
30 October 2012 


14 


TALUMPATI SA PAGTANGGAP 
NGTUNGKULINNI 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 


[Inihayag sa Quirino Grandstand, Liwasang Rizal, Maynila 
noong ika-^O ng Hunyo 2010] 


His Excellency Jose Ramos Horta, Former President Fidel V. 
Ramos, Former President Joseph Estrada, Senate President Juan Ponce 
Enrile and members of the Senate, House Speaker Prospero Nograles 
and members of the House, justices of the Supreme Court, members 
of the foreign delegations. Your Excellencies of the diplomatic corps, 
colleagues in government, aking mga kababayan. 

Ang pagtayo ko rito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay 
na lakas. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito, na ako’y 
manunumpa sa harap ninyo bilang inyong Pangulo. Hindi ko pinangarap 
maging tagapagtaguyod ng pag-asa at tagapagmana ng mga suliranin 
ng ating bayan. 

Ang layunin ko sa buhay ay simple lang: maging tapat sa aking mga 
magulang at sa bayan bilang isang marangal na anak, mabait na kuya. 


15 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


at mabuting mamamayan. 

Nilabanan ng aking ama ang diktadurya at ibinuwis niya ang 
kanyang buhay para tubusin ang ating demokrasya. Inalay ng aking 
ina ang kanyang buhay upang pangalagaan ang demokrasyang ito. 
Ilalaan ko ang aking buhay para siguraduhin na ang ating demokrasya 
ay kapaki-pakinabang sa bawat isa. Namuhunan na kami ng dugo at 
handang gawin itong muli kung kinakailangan. 

Tanyag man ang aking mga magulang at ang kanilang mga nagawa, 
alam ko rin ang problema ng ordinaryong mamamayan. Alam nating 
lahat ang pakiramdam na magkaroon ng pamahalaang bulag at 
bingi. Alam natin ang pakiramdam na mapagkaitan ng hustisya, na 
mabalewala ng mga taong pinagkatiwalaan at inatasan nating maging 
ating tagapagtanggol. 

Kayo ba ay minsan ring nalimutan ng pamahalaang inyong iniluklok 
sa puwesto? Ako rin. Kayo ba ay nagtiis na sa trapiko para lamang 
masingitan ng isang naghahari-hariang de-wang-wang sa kalsada? Ako 
rin. Kayo ba ay sawang-sawa na sa pamahalaang sa halip na magsilbi 
sa taumbayan ay kailangan pa nila itong pagpasensiyahan at tiisin? 
Ako rin. 

Katulad ninyo ako. Marami na sa atin ang bumoto gamit ang 
kanilang paa-nilisan na nila ang ating bansa sa kanilang paghahanap 
ng pagbabago at katahimikan. Tiniis nila ang hirap, sinugod ang 


16 


June 2010 to June 2012 


panganib sa ibang bansa dahil doon may pag-asa kahit kaunti na 
rito sa atin ay hindi nila nakikita. Sa iilang sandali na sarili ko lang 
ang aking inaalala, pad ako ay napag-isip din-talaga bang hindi na 
mababago ang pamamahala nadn dito? Hindi kaya nasa ibang bansa 
ang katahimikang hinahanap ko? Saan ba nakasulat na kailangang 
puro pagddis ang tadhana ng Filipino? 

Ngayon, sa araw na ito dito magwawakas ang pamumunong manhid 
sa mga daing ng taumbayan. Hindi si Noynoy ang gumawa ng paraan, 
kayo ang dahilan kung bakit ngayon, magtatapos na ang pagtitiis 
ng sambayanan. Ito naman ang umpisa ng kalbaryo ko, ngunit kung 
marami tayong magpapasan ng krus ay kakayanin natin ito, gaano man 
kabigat. 

Sa tulong ng wastong pamamahala sa mga darating na taon, 
maiibsan din ang marami nating problema. Ang tadhana ng Filipino ay 
babalik sa tamang kalagayan, na sa bawat taon pabawas nang pabawas 
ang problema ng Finoy na nagsusumikap at may kasiguruhan sila na 
magiging tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanilang sitwasyon. 

Kami ay narito para magsilbi at hindi para maghari. Ang mandato 
ninyo sa amin ay pagbabago - isang malinaw na utos para ayusin 
ang gobyerno at lipunan mula sa pamahalaang iilan lamang ang 
nakikinabang tungo sa isang pamahalaang kabutihan ng mamamayan 
ang pinangangalagaan. 


17 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Ang mandatong ito ay isa kung saan kayo at ang inyong Pangulo ay 
nagkasundo para sa pagbabago - isang paninindigan na ipinangako ko 
noong kampanya at tinanggap ninyo noong araw ng halalan. 

Sigaw natin noong kampanya: “Kung walang corrupt, walang 
mahirap.” Hindi lamang ito pang-slogan o pang-poster - ito ang mga 
prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. 

Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsikap na maiangat ang 
bansa mula sa kahirapan, sa pamamagitan ng pagpapairal ng katapatan 
at mabuting pamamalakad sa pamahalaan. 

Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na 
hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging 
isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang 
ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain 
ng aking Gabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. 

Naniniwala akong hindi lahat ng nagsisilbi sa gobyerno ay corrupt. 
Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod 
sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon 
na sila ng pagkakataong magpakitang-gilas. Inaasahan natin sila sa 
pagsupil ng kurapsyon sa loob mismo ng burukrasya. 

Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala: 
sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pag-usisa 
sa “midnight appointments.” Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag- 


18 


June 2010 to June 2012 


iisip na ipagpatuloy ang baluktot na kalakarang nakasanayan na ng 
marami. 

Sa mga kapuspalad nating mga kababayan, ngayon, ang pamahalaan 
ang inyong kampeon. 

Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga 
estudyante, kaya’t sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga 
silid-aralan. 

Unti-unti din nating babawasan ang mga kakulangan sa 
imprastraktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal. 
Mula ngayon, hindi na puwede ang “puwede na” pagdating sa mga 
kalye, tulay at gusali dahil magiging responsibilidad ng mga kontratista 
ang panatilihing nasa mabuting kalagayan ang mga proyekto nila. 

Bubuhayin natin ang programang “emergency employment” ng 
dating Pangulong Corazon Aquino sa pagtatayo ng mga bagong 
imprastraktura na ito. Ito ay magbibigay ng trabaho sa mga lokal na 
komunidad at makakatulong sa pagpapalago ng kanila at ng ating 
ekonomiya. 

Hindi kami magiging sanhi ng inyong pasakit at perwisyo. 
Palalakasin natin ang koleksyon at pupuksain natin ang kurapsyon sa 
Kawanihan ng Rentas Internas at Bureau of Customs para mapondohan 
natin ang ating mga hinahangad para sa lahat, tulad ng: 

• dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong 


19 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho 
ang hindi makapagkolehiyo; 

• serbisyong pangkalusugan, tulad ng Philhealth para sa lahat 
sa loob ng tatlong taon; 

• tirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad. 

Palalakasin at palalaguin natin ang bilang ng ating kasundaluhan 

at kapulisan, hindi para tugunan ang interes ng mga naghahari-harian, 
ngunit para proteksyunan ang mamamayan. Itinataya nila ang kanilang 
buhay para mayroong pagkakataon sa katahimikan at kapayapaan sa 
sambayanan. Dumoble na ang populasyong kanilang binabantayan, 
nanatili naman sila sa bilang. Hindi tama na ang nagmamalasakit ay 
kinakawawa. 

Kung dati ay may fertilizer scam, ngayon ay may kalinga na para sa 
mga magsasaka. Tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services, 
at sa pagbenta ng kanilang produkto sa pinakamataas na presyong 
maaari. 

Inaatasan natin si Secretary Alcala na magtayo ng mga trading 
centers kung saan diretso na ang magsasaka sa mamimili - lalaktawan 
natin ang gitna, kasama na ang kotong cop. Sa ganitong paraan, ang 
dating napupunta sa gitna ay maaari nang paghatian ng magsasaka at 
mamimili. 

Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut 


20 


June 2010 to June 2012 


red tape dramatically and implement stable economic policies. We will 
level the playing field for investors and make government an enabler, not 
a hindrance, to business. Sa ganitong paraan lamang natin mapupunan 
ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan. 

Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang 
hindi na kailanganin ang mangibang-bansa para makahanap ng 
trabaho. Ngunit habang ito ay hindi pa natin naaabot, inaatasan ko ang 
mga kawani ng DFA, POEA, OWWA at iba pang mga kinauukulang 
ahensiya na mas lalo pang paigtingin ang pagtugon sa mga hinaing at 
pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers. 

Papaigtingin namin ang proseso ng konsultasyon at pag-uulat sa 
taumbayan. Sisikapin naming isakatuparan ang nakasaad sa ating 
Konstitusyon na kinikilala ang karapatan ng mamamayan na magkaroon 
ng kaalaman ukol sa mga pampublikong alintana. 

Binuhay natin ang diwa ng People Power noong kampanya. 
Ipagpatuloy natin ito tungo sa tuwid at tapat na pamamahala. Ang 
naniniwala sa People Power ay nakatuon sa kapwa at hindi sa sarili. 

Sa mga nang-api sa akin, kaya ko kayong patawarin. Sa mga nang- 
api sa sambayanan, wala akong karapatan na limutin ang inyong mga 
kasalanan. 

To those who are talking about reconciliation, if they mean that they 
would like us to simply forget about the wrongs that they have committed 


21 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


in the past, we have this to say: there can be no reconciliation without 
justice. Sa paglimot ng pagkakasala, sinisigurado mong mauulit muli 
ang mga pagkakasalang ito. Secretary de Lima, you have your marching 
orders. Begin the process of providing true and complete justice for all. 

Ikinagagalak din naming ibahagi sa inyo ang pagtanggap ni dating 
Chief Justice Hilario Davide Jr. sa hamon ng pagtatatag at pamumuno 
sa isang Truth Commission na magbibigay linaw sa maraming kahina- 
hinalang isyu na hanggang ngayon ay walang kasagutan at resolusyon. 

Ang sinumang nagkamali ay kailangang humarap sa hustisya. Hindi 
maaaring patuloy ang kalakaran ng walang pananagutan at tuloy na 
pang-aapi. 

My government will be sincere in dealing with all the peoples 
of Mindanao. We are committed to a peaceful and just settlement 
of conflicts, inclusive of the interests of all - may they be Lumads, 
Bangsamoro or Christian. 

We shall defeat the enemy by wielding the tools of justice, social 
reform, and equitable governance leading to a better life. Sa tamang 
pamamahala gaganda ang buhay ng lahat, at sa buhay na maganda, 
sino pa ang gugustuhing bumalik sa panahon ng pang-aapi? 

Kung kasama ko kayo, maitataguyod natin ang isang bayan kung 
saan pantay-pantay ang pagkakataon, dahil pantay-pantay nating 
ginagampanan ang ating mga pananagutan. 


22 


June 2010 to June 2012 


Kamakailan lamang, ang bawat isa sa atin ay nanindigan sa presinto. 
Bumoto tayo ayon sa ating karapatan at konsensiya. Hindi tayo umatras 
sa tungkulin nating ipaglaban ang karapatang ito. 

Pagkatapos ng bilangan, pinatunayan ninyo na ang tao ang tunay 
na lakas ng bayan. 

Ito ang kahalagahan ng ating demokrasya. Ito ang pundasyon ng 
ating pagkakaisa. Nangampanya tayo para sa pagbabago. Dahil dito 
taas-noo muli ang Filipino. Tayong lahat ay kabilang sa isang bansa 
kung saan maaari nang mangarap muli. 

To our friends and neighbors around the world, we are ready to take 
our place as a reliable member of the community of nations, a nation 
serious about its commitments and which harmonizes its national 
interests with its international responsibilities. 

We will be a predictable and consistent place for investment, a nation 
where everyone will say, “it all works.” 

Inaanyayahan ko kayo ngayon na manumpa sa ating mga sarili, sa 
sambayanan: WALANG MAIIWAN. 

Walang pangingibang-bayan at gastusan na walang wastong dahilan. 
Walang pagtatalikod sa mga salitang binitawan noong kampanya, 
ngayon at hanggang sa mga susunod pang pagsubok na pagdadaanan 
sa loob ng anim na taon. 

Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang 


23 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


wang-wang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo 
ay muling magkawanggawa. 

Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at 
nagtiwala na may pag-asa. 

The people who are behind us dared to dream. Today, the dream 
starts to become a reality. Sa inyong mga nag-iisip pa kung tutulong 
kayo sa pagpasan ng ating krus, isa lang ang aking tanong - kung kailan 
tayo nanalo, saka pa ha kayo susuko? 

Kayo ang boss ko, kaya’t hindi maaaring hindi ako makinig sa mga 
utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback 
mechanism that can effectively respond to the people’s needs and 
aspirations. 

Kayo ang nagdala sa akin sa puntong ito - ang ating volunteers 
- matanda, bata, celebrity, ordinaryong tao, na umikot sa Pilipinas 
para ikampanya ang pagbabago; ang aking mga kasambahay, na nag- 
asikaso ng lahat ng aking mga personal na pangangailangan; ang aking 
pamilya, kaibigan at katrabaho, na dumamay, nag-alaga at nagbigay ng 
suporta sa akin; ang ating mga abogado, na nagpuyat para bantayan 
ang ating mga boto at siguraduhing mabibilang ang bawat isa; ang 
aking mga kapartido at kaalyado na kasama kong nangahas mangarap; 
at ang milyun-milyong Pilipinong nagkaisa, nagtiwala at hindi nawalan 
ng pag-asa - nasa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. 


24 


June 2010 to June 2012 


Hindi ko makakayang harapin ang aking mga magulang, at kayong 
mga nagdala sa akin sa yugto ng buhay kong ito, kung hindi ko 
maisasakatuparan ang aking mga binitawang salita sa araw na ito. 

My parents sought nothing less and died for nothing less than 
democracy, peace and prosperity. I am blessed by this legacy. I shall 
carry the torch forward. 

Layunin ko na sa pagbaba ko sa katungkulan, masasabi ng lahat 
na malayo na ang narating natin sa pagtahak ng tuwid na landas at 
mas maganda na ang kinabukasang ipapamana natin sa susunod na 
henerasyon. Samahan ninyo ako sa pagtatapos ng laban na ito. Tayo 
na sa tuwid na landas. 

Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Filipino! 


25 


STATEMENT OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
BEFORE THE 65TH GENERAL ASSEMBLY 
OFTHE UNITED NATIONS 


[Delivered at United Nations, New York City, September 24, 2010] 


Mr. President: 

Allow me to convey the greetings of the Filipino people to you and to the 
delegates gathered for the 65th session of the UN General Assembly. 

The United Nations was founded on the belief that in collective action 
lies collective security. It is when nations reach across their borders that the 
immense problems of our age begin to be manageable. 

In a world that has become increasingly globalized, the challenges 
that we face have become globalized as well. Climate change; pandemics; 
terrorism and weapons of mass destruction; transnational organized 
crime such as human trafficking and the illicit drug trade; the continuing 
vulnerability of migrants, women, persons with disabilities, and the poor; 
and the challenges posed by increasingly interconnected economies all call 


26 


June 2010 to June 2012 


for a further strengthening of international cooperation. 

All of us here, representing our respective nations, are stewards entrusted with 
the well-being of our respective peoples. We are also called to be responsible and 
responsive members of the community of nations. Clearly, we are already aware 
that the problem of one poses a problem for all. Any solution, then, depends on 
us recognizing that each of our nations does not exist in a vacuum, but rather, in 
an increasingly interdependent global milieu. 

The central revelation here is that for humanity to progress, all nations must 
progress as one. The quest for universal human dignity should not be defined 
by geographical, racial, or cultural boundaries, nor should it be set back by our 
desires to move our own nations forward. Global progress means equitable 
progress. 

The industrialized nations of the world can look with pride on the living 
standards their peoples enjoy. But, as one of my distinguished predecessors once 
said, “Those who have less in life should have more in law.” This basic principle 
of social justice is also the most basic humanitarian challenge of our times. The 
wealth of nations must become an instrument to move the world further along 
the straight and righteous path of compassion and communal responsibility. 

The message is clear; there are those who need help, and acting with 
compassion toward those who need help is a response that is both humane and 
necessary. 

This idea has been trumpeted for decades, and yet, combating inequality 


27 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


remains one of the greatest challenges of our times. The chasm between the 
powerful and powerless, the haves and the have-nots, remains to be bridged. 
The past century has demonstrated, in terms so stark that it inspired the creation 
of this organization, that when the mighty clash, those who have less end up 
trampled. This is true where conflict exists, and true where markets exist; true in 
our nation, and true in an international context. 

The concept of vulnerability and inequality is all too clear in the global 
effort to address climate change. Those who stand to lose much, if not 
everything, from the effects of man-induced climatic conditions are those 
who did little to cause it. There is an enormous need to ensure, as a matter 
of justice, that countries, particularly the vulnerable, are assisted in their 
adaptation and disaster risk-reduction efforts and are provided the necessary 
resources to build climate-resilient communities. This should go hand-in- 
hand with ambitious commitments by major economies to significantly 
reduce global greenhouse gas emissions. 

Many of you may say you have already given mightily of your resources. 
But surely we do not need flood and famine to remind ourselves that there 
is so much more that must be given, because there are so many more who 
deserve the hope of a better life. 

The most immediate focus of cooperation demanded of us today is to 
collectively ensure that the eight Millennium Development Goals will be 
achieved by all in the remaining five years. This is a daunting task; and 


28 


June 2010 to June 2012 


we are all aware that national resolve has to be complemented by bilateral, 
regional and multilateral cooperation. 

Rising to the challenges of our era requires, within each of our countries, a 
strengthened regulatory system. This does not mean a cumbersome, intrusive 
government, but rather a government that allows private enterprise to thrive, while 
ensuring that they remain cognizant of their social responsibilities, and empowers 
them, in turn, towards fulfilling these responsibilities. Many governments 
are tackling this challenge, including the government of the Philippines. Our 
administration’s pledge: To channel the gains we might reap from Public Private 
Partnerships into social services, like those in health, education, and poverty 
alleviation. 

Across boundaries, the battle against inequality requires a balanced approach 
from those in authority: to be conscious of our responsibilities to our own people 
and of our duties to regions and the globe. Already we are witnessing a rethinking 
of traditional paradigms, a shifting of our focus towards ensuring that the global 
system does not leave anyone behind. 

And while my nation continues to benefit from the compassion of those who 
are more able to help, this does not mean that we, or our friends in the developing 
world, will be entirely dependent on the largesse of the developed world. We will 
not be passive players in our quest for development. My nation remains active 
in the G77 and other efforts toward enhancing South-South cooperation, and 
articulating and promoting our collective economic interests. 


29 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


This is what our people put us in power for. This is what the world expects 
of us as leaders — to be exemplars of what it is to be compassionate human beings 
and vanguards of hope for our common humanity. 

For is not this hope also the hope that unites us as human beings? It is the 
same hope that allows us to break down walls of mistrust, which may take the 
form of intolerance, fear, or violence. It is the same hope that leads us to gather in 
this hall as our predecessors did. 

It is the same hope that will give our generation of leaders the strength to 
elevate this global assembly to a place where, collectively, the nations of the world 
could find ways to make a better life possible for all. 

For so many times in our history, my people have shown that, when united, 
nothing is impossible. We called it People Power. It is my earnest hope — and 
in the greatest interest of humanity — that we harness the energies of dialogue, 
solidarity, and communal responsibility, so that a global People Power towards 
equitable progress may be achieved. 

Thank you. 


30 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
DURING THE OPENING OF 
INFRASTRUCTURE PHILIPPINES 2010: 
INVESTING AND FINANCING 
IN PUBLIC-PRIVATE PROJECTS 


[Delivered at Marriot Hotel, Manila on November l8, 2010] 


Ladies and gentlemen, my fellow workers in government, investors, good 
morning. 

Just a year ago, a gathering like this would have been impossible. Confidence 
in doing business here was weak. It was a time of backroom deals made with 
no clear criteria or direction. 

Your presence here today is a celebration of just how quickly things are 
turning around. The darkness is dissipating and what has brought all of us 
together today is a palpable sense of optimism in the country’s future and the 
affirmation that the Philippines is open for business. 


31 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


I was elected on the promise to reduce poverty and fight corruption, and to 
this end we have taken steps toward increasing spending on programs that are 
meant to reduce poverty. The first full-year budget unequivocally demonstrates 
this commitment. By sector, the social services sector has been allocated 34.1 
percent of the budget given the significantly larger budgets for DepEd (P207.3 
billion or a 12.6 percent increase) - the biggest education budget increase in a 
decade, DOH (P33.3 billion or an increase of 13.6 percent) and DSWD (P34.3 
billion or a 122.7 percent increase). By “putting money where our mouth is,” the 
Administration’s commitments have been put into action. It has laid down the 
foundations for priority programs that are designed to give immediate, direct, 
and substantial benefits to the poor through increased spending on social safety 
net programs like the reinvigorated CCT and expanded PhilHealth programs. 

The government does not have the resources of a developed country. 
The country’s budget deficit this year currently stands at 3.9 percent of the 
GDP or P325 billion. It is therefore important that government funds be 
prioritized. We have done what we can to rationalize and streamline our 
budget to cut out inefficient programs and transfer resources to priority projects 
that have demonstrated results. However, we do need your help. In areas like 
the development of infrastructure, the private sector must be induced to make 
the investments. And for that to happen, we know that the rules must be fair, 
clear, and equally applied to all. 

The problem is that, for the longest time, those rules have been less than 


32 


June 2010 to June 2012 


fair, far from clear, and not always applicable to all. 

I can very well imagine your anticipation mixed with apprehension when 
we invited you here today. I can imagine you talking to your stockholders: 
what, they will ask, is different about the Philippines of today that will prevent 
our getting burned in the manner of those who tried to do business here in the 
past? 

I have been told of problems encountered before: after signing a contract, 
it - and the rules governing it - all of a sudden changed without warning. In 
my discussions with you and your peers here and abroad, these concerns have 
been repeatedly raised. We fully realize the concerns of your stockholders and 
partners. We share those concerns. 

You cannot deal with a government where the right hand is offering a 
handshake while the left hand is trying to pick your pocket. In the recent 
campaign, I put forward the analogy of our country facing a fork in the 
road, where it could choose to tread the straight path to success or continue 
negotiating the winding, rocky road of dishonesty. 

Let me show you how we are taking your concerns to heart in terms of 
certain specifics and opportunities to which we are already responding. 

If we are truly interested in a square deal for all, then what we shake hands 
on should be what endures. To this end, what we will be doing in so far as 
solicited projects are concerned is to minimize your risk in a meaningful and 
fair manner. 


33 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


The government will provide investors with protection against regulatory 
risk. Infrastructure can only be paid for from user fees or taxes. When 
government commits to allow investors to earn their return from user fees, it 
is important that this commitment be reliable and enforceable. And if private 
investors are impeded from collecting contractually agreed fees - by regulators, 
courts, or the legislature - then our government will use its own resources to 
ensure that they are kept whole. 

The specifics of such protection will be part of the contracts to be entered 
into between government and winning bidders of PPP projects. Each project 
will be looked at differently, and the government will use independent financial 
advisors to study each project carefully before it is bidded out, to determine 
what protection is necessary. It is important to note that this protection will be 
limited to regulatory risk. Commercial or market risk, which you are in the 
business of determining, will be borne by investors, as it should be. 

Let me provide you an example of how regulatory risk protection may 
work: a contract between the government and a private entity building a road 
or a bridge may specify a formula for rate adjustments. If, for some reason, a 
court decision threatens the adjustment, the government will compensate the 
private concessionaire for the difference between what the tariff should have 
been under the formula, and the tariff which it is actually able to collect. 

This is different from previous contracts where the government provided 
politically difficult guarantees to investors against market risk. For instance. 


34 


June 2010 to June 2012 


with power supply contracts in the past, the government committed to huy 
power output regardless of what the actual demand was. 

These assurances are not meant only for foreign investors. One of the 
problems domestic investors have with regard to fundraising is the single 
borrower’s limit imposed on banks and financial institutions that puts a cap on 
the amount of exposure to a particular project. While this regulation is meant 
to reduce financial risk, it also hampers the allocation of domestic capital for 
viable big ticket opportunities. 

To address this, the Monetary Board has authorized a separate Single 
Borrower’s Limit of 25% of a bank’s equity for lending specifically to PPP 
projects. This will apply only for the next three years, and to be eligible to be 
counted against the separate SBL (as opposed to the normal SBL), a bank will 
have to lend to a project which is certified by the NEDA Director-General as 
part of the government’s PPP program. But we are not disregarding the financial 
risk. Banks that wish to take advantage of this separate SBL will also have to 
present the BSP with a plan to manage their credit risk. Governor Amando 
Tetangco will discuss this in detail in his presentation later in this conference. 
For now, let me go back to talking about our priorities for investment. 

One of the areas in which we want to encourage investments is tourism. 
The Philippines, with its beautiful beaches, rich landscapes, and many other 
attractions, sees only 3 million tourists a year, while countries like Malaysia 
and Thailand see upwards of 14 million tourists a year. Needless to say, the 


35 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


potential is significant. To tap this potential, we are embarking on a new 
campaign to rebrand the country as a tourist destination. We are also reviving 
our tourist police to deal with visitors’ concerns. And if that is not enough, we 
are also rationalizing our network of airports around the country, by expanding 
runway and terminal capacities in areas that we see as potential tourist hubs. 
Last but not least, we recognize that international aviation is a major driver to 
economic progress, and a leading catalyst and facilitator to tourism and trade 
development, and to employment generation. Aviation moves 98 percent of 
international visitors, 54 percent of Philippine export value, and more than 1 
million Overseas Filipino Workers per year. 

Executive Order No. 219 provided the framework for liberalizing the 
country’s air policy as far back as 1995. The impact of this measure has been 
dramatic in the domestic passenger market as passengers have enjoyed a wider 
range of choices and travel opportunities. Additionally, it will also enable more 
aviation and tourism-related jobs through the increase in local tourism, trade, 
and investment. 

What remains to be done is putting teeth to existing policy. We will pursue 
the full implementation of E.O. 219 in international aviation. Our national 
development requires promoting an open and competitive international 
aviation sector that enables Philippine and foreign air carriers to expand their 
operations, maintain a strong Philippine-based aviation industry, and ensure 
international connectivity in order to allow Philippine and foreign air carriers 


36 


June 2010 to June 2012 


to plan and make long-term investments in the Philippine market. 

In the past, we liberalized telecommunications, trade, and foreign 
investments. The change in the country’s investment policies has been a crucial 
factor in building up confidence in the economic prospects of the country. This 
is what we will do with aviation. 

What we have today is the first in what will be a growing menu of options 
from which we can pick, and mix and match to find opportunities for you to 
satisfy your stockholders and for us to meet our national development targets. 
But a menu is not enough. 

The specific policies I have outlined just now show how committed we are 
to a Philippines that is open for business. 

Our confidence is founded not on wishful thinking, but on a strategy, and 
this is what is really different about what has come before. 

We call it Daylight. 

The way forward is to move, together, in the broad light of day, where 
everything we do and how we do it is clear, honest, and transparent. 

Daylight is not what we hope to achieve - we have a Social Contract that 
is our blueprint for success - but rather, how we will do things. In a manner 
that continues our commitment beyond the moment of the handshake, to 
constantly improving our partnership, and cooperation every step of the way. 

Daylight is our strategy for rectifying errors in what are, after all, 
human undertakings. Daylight is the standard of performance both you 


37 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


and I will expect of the Philippine government. Where things are not done 
in the dark, but rather, where our formula for success is integrated into the 
procedures we are all obligated to follow. 

My mandate was to prove that corruption and poverty can be reduced to 
the extent that the Philippines of 2016 will be a far different place than the 
Philippines of June 2010. 

Our common goal is to prove that the straight path is the path not 
only to success, but already a path marked by ever-increasing successes. 
This gathering today, by its being held, is one. 

From here, I wish you Godspeed in returning to your respective countries 
and institutions. I am confident you will be able to communicate to them 
that here is a government mindful of the mistakes of the past, committed 
to a positive, productive partnership based on measurable and quantifiable 
confidence-building measures. 

We are at the threshold of being able to say to our respective stakeholders: 
here is a Philippines that has the clarity of vision and firmness of mission, 
to accomplish what we all desire. A Philippines that has turned the corner, 
that believes in its capacity to succeed, a country willing to share that success 
with partners who are one with our optimism about integrity and openness as 
strategies to development. 

By the way, I am proud to share with all of you that in my recent trip 
to Japan for the APEC Summit, we have secured 2.85 billion dollars (USD) 


38 


June 2010 to June 2012 


worth of new investments and 2.6 billion dollars (USD) worth of potential 
investments from Japanese investors. 

This is well and truly a celebration. Welcome, all of you, to the Daylight 
Summit. 

Thank you and good day. 


39 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 

PANGULO NG PILIPINAS 

SA UP LAW GRAND ALUMNI HOMECOMING 


[Inihayag sa Makati Shangri-La Hotel, Makati City noong Ika-ig ng 
Nobyembre, 2010] 


Atty. Maria Dorothea Gancayco; Atty. J. Conrado Castro; of course 
the ever- energetic and hardworking Dr. Emerlinda Roman; the soon-to-be 
tasked with a lot-more-responsibilities, Atty. Marvic Leonen; my mentors in 
the Senate — which means they are batches ahead of me — Senators Angara, 
Drilon, and Gordon; former Chief Justice Jun Davide, whom I’ve asked to 
come out of retirement and thank you for accepting; Justices of the Supreme 
Court and the Court of Appeals; judges; UP College of Law graduates; legal 
practitioners; members of the Lower and Upper Chambers of Congress; 
distinguished guests; mga minamahal ko pong kababayan; 

Magandang gabi po sa inyong lahat. 

Una sa lahat, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paanyaya na 


40 


June 2010 to June 2012 


makasama kayo ngayong gabi. Ikinalulugod kong makasalo ang magigiting 
na abogadong naririto ngayon sa inyong 2010 UP Law Grand Alumni 
Homecoming. Nagpapasalamat din po ako sa bumubuo ng UP College of 
Law Silver Jubilarian Class of 1985 sa kanila pong masusing paghahanda 
sa pagtitipong ito. Tunay na maipagmamalaki ang “all-star cast” ng batch 
ninyo. Patuloy kayong nagtatagumpay sa inyong mga karera, at sa katunayan, 
marami sa inyo ay nagsisilbi pa rin sa pagpapabuti ng bayan. 

Sa darating na 2011, ipagdiriwang naman ng buong pamayanan ng UP 
Law ang inyong sentenaryo. Kasama ninyo ako at ang sambayanang Pilipino sa 
pagdiriwang ng ikasandaang taon ng pagtataguyod ng walang-kinikilingang 
hustisya para sa ating Inang Bayan. Kasabay nito, umaasa rin ako na ang 
inyong institusyon ay magbunga pa ng mas maraming magigiting na abogado 
sa mga darating pang henerasyon. 

Naalala ko po: kapag nagkukuwento ang aking ama, hindi ko maiwasang 
mapansin ang taas-noo niyang paninindigang nag-iisa ang Unibersidad ng 
Pilipinas. Wala na raw hong iba. Sa dami ng kuwento niya tungkol sa mga 
karanasan niya bilang isang Iskolar ng Bayan, aaminin ko po, bilang isang 
Atenistang kapitbahay niyo, paminsan-minsan ko ring ninais na umalma sa 
mga sinasabi niya. Gayunpaman, hindi nagbago ang pananaw kong ang mga 
taga-Diliman at ang mga taga-Katipunan ay magkapitbahay lamang; kabalikat 
sa kabilang bakod ang kapwa, at isang katok lang ay nandiyan agad, tuwing 
may problema. 


41 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Minsan lang pong hindi naging totoo ang tatay ko sa UP. Sabi po ng 
aming panganay na kapatid — tinanong ang aming ama: “Saan mo gustong 
mag-aral iha?” 

“Dad, gusto kong sundan ang inyong mga yapak. Gusto ko sa UP.” 

“Maganda yan.” 

Paglabas po ng aking ate sa kuwarto, kinausap ho ang aking ina at sinabi 
sa aking ina: “I-enroll mo na siya sa Assumption.” Matagal-tagal po bago ko 
naintindihan ang lohika ng kanyang sinabi. 

Walang itulak-kabigin ang hanay ng mga produkto ng Unibersidad ng 
Pilipinas, lalo na ng UP College of Law, kaya naman lubos ang paghanga ko 
sa institusyong ito. Sa halos sampung dekada, kayo ang nagsilbing lunsaran 
ng mga sumusunod na pinuno sa bansa, pasensya na po kayo, uulitin ko lang, 
baka mayroong hong ‘di nakarinig kanina: Apat na alumni ninyo ang naging 
pangulo ng Pilipinas, habang labindalawa naman ang naging Chief Justice 
ng Korte Suprema. Aabutin naman yata tayo ng hatinggabi kung iisa-isahin 
ko pa ang lahat ng Senador at Kongresistang miyembro ng inyong grupo. 
Kung tutuusin, hindi na mabilang ang mga kasapi ninyong nakilala bilang 
mahuhusay na law practitioners, mga opisyal at mga pinuno sa pamahalaan, 
at maging mga pioneers sa pribadong sektor. 

Kamakailan lamang po, dumalo rin ako sa katulad na okasyon. 
Nagkaroon din kasi ng reunion ang San Beda Law, at naging bahagi rin ako 
ng kanilang salu-salo. Sa gitna ng mga pagdiriwang, habang ginagawaran ang 


42 


June 2010 to June 2012 


kanilang mga natatanging alumni, hindi ko maiwasang mapansin; ang dami 
pala talagang abogado sa Pilipinas. Ang hindi na lang po nag-iimbita sa akin 
‘yung pinanggalingan ko. 

Natural, ang susunod na tanong ay: Nasaan na ba sila? 

Nang sumagi ito sa akin, hindi ang dami ng abogado sa harap ko o bilang 
ng mga nakapasa sa bar ang naisip ko. Tiyak kong madali lang masagot ang 
mga ito. Sa halip, high akong nabahala sa bilang ng mga pamilyang patuloy 
na naghihintay ng katarungan matapos silang mabiktima ng karahasan. 
High akong nabahala sa bilang ng mga patuloy na nang-aabuso, at hindi 
pa rin nasasampahan ng nararapat na kaso. High akong nabahala sa mga 
nakatambak na papel sa korte, mga kasong pagkalipas ng halos isang dekada, 
ay hindi pa rin po umuusad. 

Muli, nasaan ang mga abogado? Nasaan na ang mga nanumpang 
itataguyod nila ang hustisya at pangangalagaan ang Saligang Batas? 

Ilan ba sa inyo ang makapagbabalik-tanaw sa unang araw ninyo sa 
Malcolm Hall, pawisan pang tumatakbo nang di mahuli sa klase ninyo sa 
College of Law, walang ibang hangad kundi ang maging sandata laban sa 
katiwalian, laban sa mapang-abuso at laban sa mga kalaban ng katarungan? 

Ngayon, marami na po sa inyo’y abogado na. Kaliwa’t kanan na ang mga 
okasyong kailangan ninyong daluhan. Sa ibabaw ng inyong mesa, sampung 
dangkal na marahil ang mga papeles na dapat ninyong pirmahan. Santambak 
na ang mga karaniwan at pang-araw-araw ninyong tungkulin sa law firms, sa 


43 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


korte, sa iba’t ibang pampubliko at pribadong opisina. Marami na sa inyo ang 
abala sa paninigurong sila ay bihis-abogado, gupit-abogado, amoy-abogado, 
galaw-abogado, pormang-abogado. Ang panawagan ko lang po, maalala sana 
natin palagi kung paano maging abogado. 

Tiwala ko pong kaisa ko kayo sa aking paninindigan: Wala sa laki ng 
sahod, o gara ng damit o sasakyan ang pagiging abogado. Ang abogado ay 
kakampi ng katarungan. Ang abogado ay kakampi ng mga api sa lipunan. 
Ang abogado ay sumumpang pagsilbihan ang bayan. 

Marahil, sa isang sulok nitong silid, may mga bumubulong na napaka- 
idealistic ng sinasabi ko. Sa katunayan, simple lang ang nais kong ipaabot na 
mensahe. Maging daan sana ang reunion na ito upang manumbalik, hindi 
lang ang saya, ang pair, ang mga alaala nang kayo’y nagsusunog pa ng kilay 
upang mairaos ang abogasya. Higit sa anuman, ang nais ko sana ay magbalik- 
tanaw din kayo sa tunay na adhika ninyo noong kayo ay inaaruga pa ng UP. Sa 
gitna ng inyong salu-salo, manumbalik din sana ang mithiin ninyong maging 
tapat na mga bantayog ng walang-pinapanigang hustisya at tagapaghatid ng 
katarungan para sa lahat. Huwag po sana ninyong bibiguin ang inyong mga 
kababayan. Huwag sana ninyong bibiguin ang inyong bansa. Huwag sana 
ninyong bibiguin ang inyong propesyon. Huwag sana ninyong bibiguin ang 
inyong mga sarili. 

Nagtagumpay na kayo sa larangang inyong kinabibilangan. Umaasa akong 
mas makapag-aambag pa kayo, lalo na sa pagtataguyod natin ng tunay na 


44 


June 2010 to June 2012 


demokrasya. Makakamit lamang ito kung naipagkakaloob ang hustisya para 
sa ating mamamayan. Maaabot lamang natin ito kung higit na napagtutuunan 
ng pansin ang kapakanan ng taumbayan. Huwag nating bigyan ng puwang 
sa ating burukrasya ang mga indibidwal na ginagamit lamang ang kanilang 
katalinuhan para sirain ang pundasyong itinatag ng marami sa inyong mga 
alumni. Naniniwala ako na ang UP Law ay hindi nagkulang sa kaniyang 
responsibilidad sa bayan. 

Hindi ho tulad nung isang eskwela na akin pong narinig sa kanyang 
mga estudyante: ang una raw pong kurso na kanilang dinaanan ang tawag 
“Introduction to Law.” Sabi po ng lecturer, “there are two kinds of lawyers: the 
one who knows the law and the other who knows the judge.” — “Introduction 
to Law,” ganoon kaagad ang ipinakita. 

Hindi natin makalilimutan ang matalas at matapang na opinyong ligal na 
isinagawa ng UP Law center noong taong 2005 na nagsiwalat sa maanomalyang 
Northrail Project na nagkakahalaga ng limang-daang milyong dolyar na 
humigit-kumulang ay katumbas sa dalawampu’t dalawang bilyong piso 
na kung nagkataon ay pinapasan na natin ngayon. Salamat po kay Senator 
Drilon, salamat po sa UP Law Center nang naharang po ang proyektong iyan. 

Kabilang din ang UP Law sa mga nagbigay ng boses para ipagtanggol ang 
karapatang-pantao laban sa mga mapang-aping proklamasyon ng nakaraang 
administrasyon. 

Upang lalong mapaigting ng UP ang kanilang pagbabantay sa bayan, tayo 


45 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ay naglaan ng isang daang milyong piso para sa Faculty Development Fund 
nito para sa susunod na taon. At malamang po, hindi na po tatanggap ng 
umento si Dean Leonen. Umaasa tayo na ang UP Law ay patuloy na magiging 
kaakibat ng administrasyong ito sa paglaban sa mga tiwali at baluktot, 
patungo sa tuwid na landas. 

Hindi laging madali ang pagtahak sa tuwid na landas. Pareho po ang 
pananaw natin ukol dito: hindi dapat magsinungaling, hindi dapat mangopya, 
at hindi ho dapat magnakaw o gumamit ng mga pagsusuring walang pahintulot 
o wastong pagkilala sa may-akda nito. Hindi rin dapat sinisindak o tinatakot 
ng mga nakatataas ang mga taong nais lamang na ipahayag nang malaya ang 
kanilang opinyon at ilantad ang katotohanan. Ang mga patakaran na nariyan 
na noon pang panahon ni Mahoma ay hindi dapat ginagamit para pagtakpan 
ang kasalanan ng mga naligaw sa baluktot na daan. Kaisa ako ng buong UP 
Law, lalo na ang tatlumpu’t pitong miyembro nito, sa kanilang adhikain na 
ituwid ang baluktot na daan. Wala po akong inaaway. Nagsasabi lang po ng 
totoo. Malapit na po ang Pasko, bawal makipag-away. 

Inaasahan po ng taumbayan na maging totoo at pantay ang katarungan 
para sa lahat. Nagsusumikap po tayo na ibalik ang tiwala ng taumbayan 
sa mga institusyon, kaya nga po makikiusap tayo sa Korte Suprema upang 
maging bukas sa posibilidad ng pagbo-broadcast ng paglilitis sa Maguindanao 
Massacre. 

Dalawa lamang po ang punto natin dito. Una, hindi naman po yata 


46 


June 2010 to June 2012 


makatarungan na ilulubog pa natin sa kahirapan ang mga pamilya ng biktima, 
dahil sa paggastos ng pamasahe upang masubaybayan ang paglilitis. Ikalawa 
po, at higit sa lahat, nais po nating ilahad sa buong bayan na walang itatago 
at walang kikilingan ang hustisya sa kasong ito. 

Batid po nating masalimuot ang daan tungo sa pagbabago. At aaminin 
ko pong hindi ko ito kakayaning mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng mga 
gaya ninyong may kakayahang maitaguyod ang katarungan sa lipunan. 
Nakasalalay sa pagkakaisa natin ang tagumpay ng mandate nating makamit 
ang pagbabago. Walang dapat maiwan sa kaunlarang atin nang nararanasan 
at patuloy na pangangalagaan. 

Naitakda na po natin ang direksyong ating tatahakin. Matagal-tagal din 
po tayong kinumutan ng kadiliman. Ang kagandahan nito, sa sobrang dilim 
ng kahapon, kitang-kita na natin ngayon ang bawat kislap ng liwanag. Ito 
po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nasa panibagong yugto na 
tayo kung saan pinananatili nating nag-aalab ang liwanag na gagabay sa atin 
tungo sa makatarungan at tunay na kasaganahan. 

Muli, binabati ko po kayo sa tagumpay ng pagtitipong ito. Maraming 
salamat at mabuhay po ang Unibersidad ng Pilipinas! 


47 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA IKA-25 ANIBERSARYO NG 
PHILIPPINE DAILY INQUIRER AT SA 
PAGLULUNSAD NG COFFEE TABLE BOOK NA 
“FROM NINOYTO NOYNOY: 

25 YEARS OFTHE PHILIPPINE DAILY INQUIRER” 

[Inihayag sa Rizal Ballroom, Makati Shangri-La noong ika-1 ng Disyembre, 
2010] 


Vice President Jejomar Binay; Ms. Marixi Prieto, Chair of the 
Philippine Daily Inquirer; Ms. Sandy Prieto-Romualdez, President; Ms. 
Petty Jimenez-Magsanoc, Editor-in- Chief; former Chief Justice Artemio 
Panganihan; Excellencies of the Diplomatic Corps; Mr. Manny Pangilinan; 
Mr. Ramon Ang; Mr. Andrew Tan; Don Jaime Zohel de Ayala; Mr. Tony 
Tan Caktiong; Mr. Eance Gokongwei; Atty. Gozon; Tessie Sy and a lot of 
others that I didn’t see, I apologize; honored guests; mga minamahal kong 
kahahayan: 


48 


June 2010 to June 2012 


Magandang gabi po sa inyong lahat. 

Isang karangalan po ang maging bahagi sa silver anniversary ng 
Philippine Daily Inquirer (PDI). Maging hudyat sana ang inyong ika- 
dalawampu’t limang taon, hindi lamang sa pagbuhos ng mas marami 
pang biyaya at tagumpay para sa PDI, kundi maging ang patuloy ninyong 
pagpapatibay sa patas at walang-kinikilingang pamamahayag. 

Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng taong nasa likod ng 
inilulunsad nating coffee table book, “From Ninoy to Noynoy: 25 years 
of the Philippine Daily Inquirer.” Dahil sa napapanahong paglilimbag ng 
librong ito, naniniwala ako sa kakayahan nitong ipamulat sa mga Pilipino, 
lalo na sa mga kabataan — na sektor po namin ni Vice President — ang 
mga pinagdaanan ng ating bayan sa nakalipas na dalawampu’t limang 
taon. Mula sa mga orihinal na litrato noong Martial Law, hanggang sa 
mga matatapang na editoryal na nagtulak sa People Power Revolution, 
nanindigan kayo sa tapat na pamamahayag. Mula sa mga balita sa 
nagbabantang pagputok ng Pinatubo, hanggang sa mga artikulong 
bumabandila sa husay nila Manny Pacquiao at Efren Penaflorida, naihatid 
ninyo ang lahat ng ito nang buo sa publiko. Samakatuwid, bawat pahina 
ng aklat na ito ay magsisilbing inspirasyon upang manatiling buhay sa 
alaala natin ang mga madilim, gayundin ang mga maliwanag na bahagi 
ng ating kasaysayan. Ang mga karanasan at aral nito ang magtutulak 
sa atin upang higit pang bantayan at patuloy na ipaglaban ang tunay na 


49 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


demokrasya. 

Kasama ko rin po ang sambayanang Filipino na sumasaludo sa 
tagapagtatag ng Philippine Daily Inquirer, si Ginang Eugenia Duran 
Apostol. Sa halip na mamuhay nang tahimik at mapayapa at komportable, 
mas pinili niyang labanan ang diktadurya. Kahit pa batid niyang may 
kapahamakang nagbabanta, walang-alinlangan niyang inilunsad ang 
Philippine Daily Inquirer. Di naglaon, ang munting bulong ng inyong 
“mosquito press” ay lumakas at dumagundong sa bawat sulok ng bansa, 
upang malaman ng mga tao na may mali sa gobyerno, at kailangan 
ang nagkakaisang pagkilos upang makamit ang pagbabago. Masigasig 
ninyong sinundan ang kampanya ng aking ina noong siya ay tumakbo 
sa pagka-pangulo noong 1986, ang pagbubuklod ng mga tao sa People 
Power Revolution, at ang tuluyang pagbagsak ng rehimeng Marcos. 

Napakalaki ng utang na loob ng sambayanan sa inyong walang-takot 
na pagbubunyag sa katotohanan. Dahil sa inyong tulong, naibalik at 
naging buhay na buhay ang demokrasyang marapat lamang na matamasa 
ng mga Filipino. 

Pagkalipas ng dalawampu’t limang taon, hindi nawala ang dedikasyon 
ng PDI na manguna sa pagharap sa mga bago at dumaraming hamon 
sa larangan ng pamamahayag. Iba na ang panlasa ng mga mambabasa. 
Marami na tayong kababayan na naghahangad ng mas mabilis, mas 
maikli, at mas siksik na paraan ng pagbabalita. Imbes na bumili ng 


SO 


June 2010 to June 2012 


diyaryo sa kanto, marami na ang mas pinipiling makatanggap ng mga 
newsfeeds sa Internet. At Hindi nagpapahuli ang PDI dito. Anumang oras 
ay bukas ang Inquirer.net para sa mga mahilig mag-Internet, at kung tipo 
pa rin ng iba ay ang makinig kesa magbasa, andiyan naman ang Radyo 
Inquirer. Patunay lang po ito na lumipas man ang maraming taon, isa 
lamang po ang hindi kailanman magbabago sa PDI: ang pagiging tapat 
nito sa bansa at sa katotohanan. 

Pero nakakabahala po, tila hindi lubusang makamit ng mga Pilipino 
ang tunay na tagumpay. Matapos ang EDSA I, hindi tumigil ang 
pagtatangka ng mga gahaman at mapang-abuso na ikulong muli sa selda 
ng kurapsyon at katiwalian ang ipinaglalaban nating kalayaan. Patunay 
ang nakabpas na mga taon na may mga opisyal sa pamahalaan na pilit 
ibinababk ang kadibmang dati nang naghari. Tulad noong Martial 
Law, naging laganap muli ang panggigipit at pagpapakulong sa mga 
mamamahayag na ang tanging kasalanan lamang ay ang paghahatid ng 
katotohanan sa kanilang mga kababayan. Ang masama, nang hindi na 
po sila nakuntento sa pagpatay sa balita, nagsimulang makaranas ang 
media ng kakaibang uri ng blackout: pinaslang na rin nila ang mismong 
tagapaghatid ng balita. 

Sino ba naman ang makalilimot sa kasuklam-suklam na Maguindanao 
massacre? Nagimbal ang buong mundo sa karumal-dumal na pagkitil sa 
buhay ng limampu’t walong katao, tatlumpu’t dalawa dito ay miyembro 


51 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ng media. Ipinamulat nito sa atin na Hindi pa rin pala natin lubusang 
nakakamit ang demokrasya; na Hindi pa rin pala tuluyang malaya ang 
media. 

Responsibilidad nating ibalik ang tiwala ng taumbayan sa gobyerno, 
kaya po tayo humihingi ng pang-unawa sa Korte Suprema na payagan 
ang pagbo-broadcast ng pagbbtis sa Maguindanao Massacre. Ginagawa 
po natin ito, hindi para pangunahan sila. Simple lamang po ang hangad 
natin: kung gusto natin ng pantay na karapatan, ilahad natin sa buong 
bayan na wala tayong itinatago at ang tanging iiral sa kasong ito ay 
katarungan lamang. Nagawa na po ito sa maraming pagbbtis. Bakit 
naman hindi ito puwede ngayon, hindi po ba? 

Doble-kayod na din po ang Philippine National Police sa paninigurong 
ligtas ang mga mamamahayag. May inilabas na po silang Handbook on 
Personal Security Measures for Media Practitioners, at pangungunahan 
din nila ang mga seminar para high na maipabwanag ang saklaw ng 
kanilang programa na bantayan ang mga miyembro ng media. Naglabas 
na rin po sila ng mga posters at reward money na nagkakahalaga ng 
hindi bababa sa 18.4 million pesos upang matugis ang mga sangkot 
sa pagpaslang sa mga peryodista sa bansa. Mabban sa pinag-aaralan 
naming pagtatatag ng isang Special Presidential Team na tututok sa 
mabibs na pag-usad ng mga kaso kaugnay ng mga extra-judicial killings, 
dinagdagan natin ang pondo ng witness protection program sa 2011 


52 


June 2010 to June 2012 


budget. Nakasalalay ang tagumpay ng isang kaso sa kakayahan nating 
pangalagaan ang mga saksi. Noong 2009, 25 percent lamang po ang 
conviction rate na nakamit ng ating justice system. Subalit sa mga kaso 
kung saan may mga saksing sumailalim sa witness protection program, 
95 percent ang conviction rate. Kaya naman po ang dating 84 million 
pesos ay ginawa na nating 141 million pesos upang mas mapangalagaan 
natin ang mga nais humarap na maging saksi, at higit nating mapatibay 
ang pagpataw ng katarungan sa lipunan. Hangarin natin na kung 
sinumang may ginawang masama sa tao at lipunan ay makatatanggap 
ng kaukulang parusa. Matapat natin itong isinusulong upang matiyak 
nating ligtas ang mga mamamahayag at para magawa nila ang kanilang 
tungkulin na maghatid ng tunay, responsable at walang-pinapanigang 
pagbabalita. 

Malinaw ang ipinarating ng aking amang si Ninoy tungkol sa halaga 
ng media sa isang malayang lipunan. Ayon po sa kanya, “A free media 
is indispensable if a democracy is to function efficiently, if it is to be 
real. The people, who are sovereign, must be adequately informed all the 
time.” 

There is no doubt that media plays an active role in guarding our 
freedoms and making the powerful accountable. At a time when our 
institutions were weak, the media put truth to power for the well-being 
of our citizenry. But as much as we would like to believe otherwise, the 


53 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


media does not operate in a vacuum. It is not immune from the pressures 
heaped on any institution with power and influence. Journalists and 
media men alike have been our guardians against corruption, but they 
must also be vigilant in condemning those from their own ranks who try 
to exert a corrupt influence on the government. 

I am saying this not due to my personal wishes, but because the media’s 
currency is credibility. It would be a disservice to our journalists and 
broadcasters, and especially to our countrymen, if it were to be terminally 
afflicted with the disease of corruption and deceit. Every journalist must 
focus his or her efforts to ensure that there is a trustworthy, transparent 
relationship between the government, the media, and, most importantly, 
the Filipino people. 

This is the only thing that freedom asks of us: that we become 
responsible in exercising it and nurturing it. I invite you to work with 
us. We need your help to encourage media to maintain the highest 
level of professionalism, integrity, and truth-telling. Together, it is vital 
for us to raise the level of public discourse so that important issues are 
distinguished from vulgar personalities and trivial stories. For some time 
now, the Inquirer has featured positive stories, particularly in its Sunday 
Inquirer edition; but beyond the positive, there should also be thorough 
reporting. A newspaper of record after all, has to feature the complete 
record. 


54 


June 2010 to June 2012 


Like many other media organizations, the Inquirer has ignited its 
fair share of controversies. Like the crusading papers before Martial 
Law, you have home the brunt of official displeasure because of your 
scoops and exposes. You have also marked the moments that have 
transformed this nation. 

With the rest of the nation, you mourned the passing of my mother, 
but also made her frown several times in her lifetime. Such is the cycle 
of life and the news. 

You chronicled the clamor for me to seek the presidency, yet after 
reading your paper, I sometimes feel that I’m losing even more of my hair. 
But, and may I emphasize: that is how it should be. You are not here to 
praise me. You are here to be fair to me, to the Filipino people, and to be 
true to yourself and to your vocation. 

And this is precisely the meaning of democracy. This is the path 
the Filipino people have committed to, and we all have a role to play in 
defending it. 

Kapag lumipas na po ang anim na taon, at natapos na ang aking termino, 
isa lang po ang magiging personal na sukatan ko sa tagumpay ng aking 
administrayon. Kapag nakita ko pong ang pamahalaan, ang media at 
ang pinagsisilbihan nilang taumbayan ay nagkakaisang binabantayan ang 
demokrasya, patungo sa isang mas maunlad na bansa, puwede ko na po 
sigurong ipagmalaki sa mga magulang ko na naging mabuting anak ako 


55 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


sa kanila. Nanilbihan akong matapat, at higit sa lahat, naging mabuti 
akong Filipino. 

Muli, maraming salamat sa Philippine Daily Inquirer sa inyong 
patuloy na pagiging ehemplo ng responsable at matapang na pagbabalita. 
Maraming salamat lalo na sa inyong Lifestyle editors na hindi makatiis na 
magreport sa love life ko: at least totoo at hindi eksaherado ang inilalabas 
ninyo. 

Maraming, maraming salamat po, at mapayapang gabi po para sa ating 
lahat. 


56 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
AT THE 62ND ANNIVERSARY 
OFTHE UNIVERSAL DECLARATION 
ON HUMAN RIGHTS 


[Delivered at Heroes Hall, Malacanan Palace on December lO, 2010] 


History tells us that the most advanced societies are those that have had 
a healthy respect for human rights. From the ancient Greeks to Europe’s 
Renaissance, progress was built on creativity, openness, and respect for 
the individual. This is what we are commemorating today: the milestone 
achieved in 1948 that established a covenant to protect human rights. 

I would like to greet all who join us in celebration today. It has been 62 
years since the Universal Declaration on Human Rights was proclaimed in 
Paris, and from Paris, it has advanced toward true universality — having been 
translated into 375 languages and dialects, and reaching countries all over 
the world, including our beloved Philippines. 


57 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Today’s commemoration should focus our attention on the poor and the 
powerless. It is they who are the most likely to be deprived of the rights we 
celebrate today. This declaration has redefined for them and for the societies 
in which they live, our human dignity as a non-negotiable birthright for all 
and not just a few. 

The challenges we have had to overcome in the cause of human rights 
have not been easy. I grew up in an era where human rights were often 
violated. My father, together with many others, was a victim. Our family 
and their families were victims too, and so many of our countrymen who 
were alive at the time share the same story. We know more than anyone that 
the blatant disregard of liberties will only bring us further into the dark. 

This is why I am here to reaffirm to all of you today that our country 
stands in solidarity with you. The Philippines, as a signatory to most of the 
major international human rights treaties and instruments, must live up to its 
commitments. In contrast to the dark era that once engulfed us, we are now 
making certain that our commitments to these treaties do not remain paper 
promises because for the first time in nearly a decade, we have a government 
that is indeed serious about human rights. 

As you probably know, the Armed Forces of the Philippines has 
established a Human Rights Office, which serves as the main platform 
for addressing all human rights and international humanitarian law issues 
involving the Armed Forces. The recent designation of General Domingo 


58 


June 2010 to June 2012 


Tutaan as head of this office has further strengthened its capabilities. The 
AFP is also set to publish a handbook that will orient the troops on human 
rights and international humanitarian law. 

Furthermore, the Philippine National Police has crafted the Human 
Rights Desk Operations Manual. This provides information and operational 
procedures to police personnel manning the PNP Human Rights Desks. 
Handbooks have also been prepared for regional police offices and media 
organizations as useful guides in light of the risks they face in the conduct 
of their duties. 

We are also working overtime to prevent new cases of human rights 
violations and to continue to resolve previous cases. 

For example, of the 39 work-related murders of media men reported by 
the Philippine National Police, 85 percent have had charges filed in their 
respective cases. In particular, there have been significant developments in 
the two journalist- related cases that have occurred during our term. 

In the case of Miguel Belen, a murder charge is already pending against 
the two suspects before the Regional Trial Court of Iriga City. On the other 
hand, the case of Jose Daguio has already been set for initial hearing. 

Today, Justice Secretary Leila de Lima will sign a department order 
creating the DOJ Task Force, which will review all reported and unresolved 
cases of extrajudicial killings and enforced disappearances. Through the 
reviews, they will recommend measures for the effective and expeditious 


59 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


investigation and prosecution of the cases. Moreover, this task force has 
been mandated to speed up the resolution of cases with sufficient evidence 
and the necessary re-investigation to re-open cold files. 

And there is the case of the Morong 43. 

The medical workers were arrested in the waning days of the Arroyo 
administration on the suspicion that they were aiding NPA insurgents. These 
are valid concerns. Nevertheless, we recognize that their right to due process 
was denied them. As a government that is committed to the rule of law and 
the rights of man, this cannot stand. Therefore, I have ordered the DOJ to 
withdraw the informations filed before the court. This will, in effect, subject 
to court approval, free those among them who have no other standing 
warrants in other courts. 

The people have clamored for a government that is trustworthy and 
transparent in its actions, and we are taking significant steps towards fulfilling 
that promise to them. Violators of human rights will be held accountable for 
their actions, and the state will protect, with unflagging commitment, the 
rights of all its citizens. 

Let this be a concrete example of how our administration is working in 
the broad light of day to build a country where the law protects us equally. 
The culture of silence, injustice, and impunity that once reigned is now a 
thing of the past. 

And before I end, may I just reiterate something I learned from my 


60 


June 2010 to June 2012 


father: Human rights have to be universal, have to be for everyone. When 
one’s rights are violated, you set the groundwork for violating everybody’s 
rights — so all includes our security forces, our peasantry, those below the 
poverty line, those who have more in this life. 

Thank you and good day. 


61 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA IKA-65 NA ANIBERSARYO NG 
PARTIDO LIBERAL 


[Inihayag sa Club Filipino, San Juan noong ika-lQ ng Enero 201l] 


Magandang umaga po sa ating lahat. 

Marami tayong hindi inasahang pangyayari nitong mga huling taon, 
ngunit siguro nga ay itinadhana ang kasalukuyan nating kinatatayuan 
ngayon, dahil ito rin naman ang ipinaglaban natin nang pagkatagal-tagal. 
Nagbunga po ang lahat ng ating sakripisyo, kasama pa ang sakripisyo ng 
mga nauna sa atin. 

Sasariwain ko lang po sandali; Dito rin mismo sa Club Filipino, halos 
isa’t kalahating taon na ang nakalilipas — ang pangulo ng ating partido, si 
Mar Roxas, ay nagbigay-daan at pinili ang pagkakaisa kaysa pagkakawatak- 
watak. 

Dito rin ako tumugon sa panawagan ng taumbayan, nang idineklara ko 
ang aking kandidatura. 


62 


June 2010 to June 2012 


Kung mamarapatin nating gunitain, dito rin sa gusaling ito nanumpa ang 
aking ina bilang Pangulo, matapos makamtan ang tagumpay ng taumbayan 
sa EDSA. 

Naging matayog ang bandila ng Liberal sa pinakamadidilim na kabanata 
ng ating kasaysayan. At ngayon, sa wakas, Liberal na ang nagtitimon ng 
ating bangka ng bayan. 

Ang ibig pong sabihin nito, nagbunga na po ang mga ipinaglaban ng 
ating henerasyon ng Liberal. At nasa lugar po tayo upang pagbungahin pa 
ang ating mga ipinaglalaban para sa susunod na henerasyon ng Pilipino. 

Gaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, puwede na muling mangarap. 
At lumalapag po sa ating mga balikat, bilang namumunong partido, ang 
tungkuling itulay sa realidad ang mga pangarap ng taumbayan. Hindi po 
madali ang tungkuling ito — tingnan nga po ninyo, iilang buwan pa lang ako 
sa puwesto ay numipis na nang ganito ang buhok sa bumbunan ko. Baka 
nga pagbaba ko sa puwesto, lima’t kalahating taon mula ngayon, pati kilay 
ko ay nalagas na. 

Ito po ang hamon sa atin. Paano kaya tayo tutugon? Kaya po ba nating 
pangatawanan ang tungkuling kaakibat ng tiwalang ibinigay sa atin ng 
taumbayan? Kaya ba nating isakatuparan ang mga pagbabagong kaytagal 
nang ipinapangako ng nasa gobyerno, ngunit hindi matupad-tupad? 

Sigurado po akong kaya natin ito, lalung-lalo na sa pamumuno ng 
ating mga opisyal. Ang Liberal, hindi napapako sa pangako. Ang Liberal, 


63 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


kapakanan ng bayan ang inuuna. Ang Liberal, hindi malilihis sa tuwid na 
landas ng tapat at malinis na panunungkulan. 

Integridad po ang puhunan natin para sa pagbabago. Sa liwanag ng tapat 
na pamamahala, magbabalik ang tiwala: tiwala ng taumbayan at ng buong 
mundo. Sa pagbalik ng ating pambansang dangal, papasok ang kapital, 
aangat ang ekonomiya, at lahat mananalo. Sa ipinupunla nating tapat at 
marangal na kilos sa ngayon, ang mga susunod na henerasyon naman ang 
aani ng mas magandang bukas. 

Ngayon pa nga lamang po, nagpapakitang-gilas na tayo sa ating 
itinalagang tungkulin. Coca-cola, Pfizer, Hewlett-Packard — ilan lang po 
iyan sa mga kumpanyang nagpanata ng kalakal dito sa ating bayan. 2.4 
billion dollars, direktang katumbas ng apatnapu’t tatlong libong trabaho 
sa iba’t ibang industriya. Sa Estados Unidos lamang po iyan, hindi pa 
kasama ang nakapanatang 2.86 billion dollars mula sa Japan na posible 
pang madagdagan ng 2.6 billion dollars. Lahat ng ito ay magbubunga rin ng 
kabuhayan at trabaho para sa ating mga mamamayan. 

Kabi-kabila ang mga groundbreaking ceremony na dinadaluhan natin; 
Nestle, Hanjin, IBM; mula Subic hanggang Cebu; mula barko hanggang 
gusali. Bawat isa dito ay magdadala ng kabuhayan sa ating mga kababayan. 

Wala pa po diyan ang multiplier effect ng mga ito na tinatayang magbibigay 
ng aabot sa dalawandaang libong trabaho sa Pilipino. Magsisimula na pong 
pumatak ang mga trabahong ito sa pagkumpleto ng mga papeles nila — isang 


64 


June 2010 to June 2012 


prosesong dati ay inaabot ng siyam-siyam, pero isinaayos na po natin sa 
tulong ng gabinete upang maibaba sa isang taon. 

Kasabay po ng paglalatag natin ng reporma ay ang pagpapalit din ng 
buong diwa ng pamumuno. Halimbawa nga po itong isyu ng pagtaas ng toll 
at pasahe sa MRT at LRT, na napakaraming bumabatikos. Akala siguro 
nila nasa lumang panahon pa tayo. Ang hindi po nakikita ng ilan sa ating 
mga kasama sa pamahalaan, ginagawa po natin ito para sa kapakanan ng 
taumbayan. Di po ba’t mapupunta rin naman sa taumbayan ang sarili nilang 
pera: diretso po ito sa mas magandang serbisyo, mas maayos na mga daanan, 
at mas maluwag na mga kalsada. 

Kaya nga po tayo nahaharap sa ganitong dilema ay dahil artipisyal na 
pinababa ang presyo ng pamasahe at toll. Minana po natin ngayon ang mga 
problemang nag-ugat dahil sa maling pasya ng kahapon. 

Nasa gobyerno po tayo para gumawa ng mahihirap na desisyon na 
magbubunga ng mas maayos na serbisyo, at hindi para magpapogi lamang. 
lyan po ang ipinanata natin noong kampanya, at iyan ang patuloy nating 
tinutupad: Tibay ng loob upang magpatupad ng nararapat na reporma. 
Integridad, na magbubunga ng pagbabago, na magbubunga ng mas mabuting 
buhay para sa ating mga kababayan. 

Lahat po ito — ang pag-akit sa mga investor, ang pagpapakita ng tibay 
ng loob sa harap ng mahihirap na desisyon — ay nasa ilalim ng mas malawak 
na agenda natin para sa makatarungan at pantay-pantay na lipunan. Sa 


65 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


administrasyong Liberal, walang laglagan, walang maiiwan, mahirap o 
mayaman, nasa poder o karaniwang mamamayan. 

lyan po ang batayan nating prinsipyo, kaya nga’t nagbuhos tayo ng 
pondo sa mga sektor na magbibigay ng salbabida sa mga mahihirap nating 
kababayan. Pagkakataon ko na pong magpasalamat sa ating mga kapartido 
sa kongreso, na nagpasa ng budget sa taong ito; budget na nagbibigay ng sapat 
na halaga sa edukasyon, kalusugan, at programang iibsan ang kahirapan, 
tulad ng conditional cash transfers. 

Kahapon lamang po ay tinipon natin ang gabinete upang pag-usapan 
ang ating legislative agenda. Gaya po ng ating panata at ng inaasahan ng 
taumbayan, nakasandal po ang ating legislative agenda sa plataporma 
natin — ang kontratang susukli sa tiwalang kaloob ng Pilipino. Alam ko pong 
patuloy kong maaasahan ang pagkakaisa at karangalan ng ating partido 
upang isulong ang legislative agenda ng ating administrasyon. 

Patuloy na suporta rin ang alam kong ibibigay sa akin ng ating mga 
kapartido sa lokal na pamahalaan. Pambansa po ang diwa ng integridad, 
katapatan, at katarungang panlipunan, ngunit malaking bahagi ng 
pagpapatupad ang nakasalalay sa lokal na pamahalaan. Tapat na paggastos, 
wastong pamamalakad ng mga programa, at pagpuksa sa mga elementong 
sumasakal sa mamamayan; siguro naman po ay makatarungan lamang 
umasa, bilang kapartido, na patuloy tayong maglilingkod sa ilalim ng 
bandila ng pagbabago — bandilang Partido rin natin ang nagtindig. 


66 


June 2010 to June 2012 


lyan po ang ibig sabihin ng pagka-Liberal, mula pa ng panahon ng 
mga nagtaguyod nito, hanggang sa henerasyon ng aking ama, hanggang 
sa araw ng aking panunumpa, hanggang sa ngayong taumbayan na mismo 
ang nagpakita ng pakikiisa sa ating agenda. lyan po ang kinakatawan ng 
lideratong inihalal natin ngayon. 

Kasabay po ng karangalang dala ng ating kasaysayan ay ang karangalan 
ding dala ng pagkakataong sa wakas ay maipatupad na ang mga batayang 
prinsipyo ng ating partido. Apatnapu’t limang taon na po mula nang huling 
may Liberal na naging pangulo ng bansa; animnapu’t limang taon naman 
mula nang itindig ang partido mula sa abo ng digmaan. Matagal-tagal din 
po tayong lumaban sa kadiliman. 

Gunitain din po natin: ang aking ama, dating Secretary- General ng 
ating Partido, ay pauwi na sana upang buuin at pagtibayan ang mga Liberal 
laban sa kadiliman, nang siya ay pinaslang. Sadya po yatang itinakda na ang 
anak — ang ating henerasyon — ang magtutuloy ng sinimulan ng kanyang 
ninuno. 

Ngayon po ay may panibagong liwanag nang tumatanglaw sa ating 
bayan. Mga bisig po natin ang nag-aangat ng liwanag na iyon: bisig ng 
Liberal na tinakot, ngunit hindi natinag; sinaktan, ngunit hindi sumuko; 
tinukso, ngunit hindi ipinagkanulo ang tiwala ng taumbayan. 

Kinakausap ko po kayo ngayon, hindi lamang bilang pangulo ng 
bansang minamahal nating lahat, ngunit mas lalo na, bilang isang kapartido. 


67 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Nililinaw lang po natin iyan, dahil baka may nakikinig sa labas at sa kanilang 
mga telebisyon, baka may magbasa po nito sa diyaryo na hindi pa batid 
hanggang ngayon: Ako, si Noynoy Aquino, ay isang Liberal. Karangalan ko 
pong mapabilang sa inyong hanay. 

Maraming salamat at magandang umaga. 


68 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA FLAG RAISING CEREMONY 
NOONG UMAGANG IKA-25 NA ANIBERSARYO 
NG EDSA REVOLUTION 


[Inihayag sa People Power Monument, EDSA noong ika-2^ ng Pebrero 201l] 


Nang idineklara ni Ginoong Marcos ang Martial Law noong Setyembre 
23, 1972, hindi naman lahat ng Filipino ay nagimbal sa ideyang ito. Sa 
katunayan, may mga sumang-ayon pa dito dahil sa tingin nila, ito ang 
tatapos sa lumalaganap na kaguluhan daw noon. 

Alam naman po natin kung ano talaga ang nangyari. Sa halip na maging 
maunlad, naging kaliwa’t kanan ang nangyaring patayan. Lumobo sa 
dalawampu’t limang libo ang mga namundok at sumali sa iba’t ibang mga 
kilusan. Nagsiksikan sa mga kulungan ang oposisyon na hinabol ng militar 
at kapulisan. Ang dapat na sumasaklolo para sa kaligtasan, naging sila pa 
ang kinatatakutan. 


69 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Bahagi ng mandato ng mga pulis at sundalo na sundin ang anumang 
utos ng kanila pong “boss”. Kapag may ipinadakip si boss, “sir yes sir” agad. 
Kapag may ipinasarang estasyon ng telebisyon o radyo si boss, hindi mo pa 
napipihit ang lipatan ng channel, wala na ang pinapakinggan mong balita. 
Miski Voltes V nga po ay pinatulan pa. Namayani ang ganitong madilim 
na sistema sa loob ng labing-apat na taon. Nangyari ito dahil nakalimutan 
na sa anumang sistema, ang taumbayan ang dapat na kinalalagyan ng 
kapangyarihan. Ang Filipino ang nararapat na boss at hindi si Ginoong 
Marcos. 

Ngunit hindi po manhid ang atin pong mga sundalo at kapulisan. 
Nagsimula silang magtanong; Ginagawa ko ba ito para protektahan ang 
taumbayan? Ang mga utos ba sa amin ay may mabuting naidudulot? Nakita 
nila na ang lipunang nilalapastangan ng diktadurya ay lipunang saklaw din 
sila at ang kanilang mga mahal sa buhay. 

Mas lalo namang hindi manhid ang taumbayan. Ang mga dating 
tagasunod ni Ginoong Marcos ay unti-unting namulat sa katotohanang 
hindi ang kinabukasan nila ang itinataguyod niya kundi ang makasariling 
interes lamang ng kanyang pamilya. Unti-unti, napansin ng mga Pilipinong 
habang nababawasan ang pagkain nila sa mesa, parami naman nang parami 
ang mga sapatos sa kabinet ni Ginang Imelda. Nang naging sukdulan na 
ang kamay na bakal, iisa ang naging tanong ng mga sundalo, ng mga pulis, 
ng mga madre, ng mga estudyante, at ng buong sambayanan; Hahayaan ko 


70 


June 2010 to June 2012 


bang manaig ang ganitong sistema? lisa rin ang naging tugon nila: Hindi. 

People Power ang naging tugon ng milyun-milyong Pilipino. Nanindigan 
ang mga sundalo sa kanilang prinsipyo; Taumbayan ang boss ko, hindi ang 
nagpapakasasa sa puwesto. Nagsalubong sa EDSA ang nagkakaisang mithiin 
ng mga sundalo at sibilyan; dagdag pa rito, pareho nilang kinilala na hindi 
mareresolba sa dahas ang mga problema ng bayan. Kaya naman ang dating 
takot at pagdududa sa pagitan ng ordinaryong Pilipino, sundalo, at pulis ay 
bumuo ng high na matibay na pagtitiwala at pag-asa. Ito ang pambihirang 
pamana ng mga Pilipino sa mundo: isang mapayapang rebolusyon. 

Ang pagtitipon natin ngayon ay patunay na buhay ang pamanang ito 
sa bawat isa sa atin. Naniniwala tayong sa halip na magkawatak-watak, 
maaari tayong magkaisa; sa halip na magnakaw, maaari tayong maging 
tapat sa katungkulan; at sa halip na matakot, maaari tayong magtiwala 
sa ating pamahalaan. Ang tanong ngayon; Paano natin mapapanatili ang 
ganitong matiwasay at nagkakaisang samahan? Ang sagot: responsableng 
pamamahala, at tamang paggugol sa pera ng taumbayan. 

Sa kasamaang palad po, ayaw man pong aminin ng ilan, hindi nangyari 
sa nakalipas na dekada ang dalawang bagay na ito. May mga naging taksil 
sa kanilang katungkulan. May mga nanlimas sa kaban ng bayan. 

Kaya naman todo-kayod ang inyong pamahalaan sa pagpapatupad 
ng reporma upang matugunan ang pangangailangan ng taumbayan, 
saklaw na ang kasundaluhan. Nagbubunga na po ang mga repormang 


71 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ito. Ang halimbawa po nito ang pagpapatayo ng hindi bababa nga po sa 
dalawampung libong housing units para sa atin pong mga sundalo at pulis 
sa sobrang abot-kayang halaga nitong taon na ito. Kung dati ang sundalo 
ay nagbabayad ng aabot sa limang libong piso kada buwan para sa upa, 
ngayon dalawandaang piso na lang ang ibabayad ninyo, para sa bahay na 
kayo mismo ang magiging may-ari. Ang matitipid po ninyo, mapupunta sa 
inyong hapag-kainan, sa edukasyon ng inyong mga anak, at sa iba pang mga 
bagay na karapatan naman ninyo bilang malayang Filipino. 

Hindi natin ito hinugot sa kung saang pondo. Walang hokus-pokus po 
dito. Dahil sa tamang pamamalakad at sa masinop na paglalaan ng pera, 
nakatipid tayo at nakabuo tayo ng pabahay para sa atin pong mga kawal 
at kapulisan. Kung walang nanlilimas sa kaban ng bayan, aasenso ang 
mga Filipino. At nagawa po natin ito sa loob lamang ng walong buwan sa 
puwesto. 

lyan din siguro ang diwa ng demokrasya. Tumitibay ito kung ang 
taumbayan ay nagsisimulang maniwala sa kanilang gobyerno; kung lalo 
silang nakikilahok, kaysa itakwil ang sistema. Halimbawa, ‘yun pong 
dalawampu’t limang libong sumali sa kilusan noong panahon ng Batas 
Militar, problemang minana ng aking ina, bumaba po ito sa anim na libo 
bago matapos ang kanyang termino. Hindi po kumplikado ang batayang 
prinsipyong ito. Ang nangyari lang, nagtaguyod ang pamahalaan ng isang 
sistemang mas ginusto ng taong salihan, kaysa buwagin. 


72 


June 2010 to June 2012 


Ngayon, sa pagtahak natin sa iisang direksyon, ganyang klase ng sistema 
ang itinataguyod natin. Kapag may isinampa kang kaso, may aasahan ka 
dapat na katarungan. Kapag nagtapos kang mag-aral, may aasahan ka 
dapat na trabaho. Ito dapat ang bunga ng demokrasya. Ito ang hamon sa 
atin ng EDSA. 

Ngayong umaga, ipakita nating buhay ang People Power at hindi ito 
nagtapos sa apat na araw noong Pebrero 1986. Sa tuwid na pamamahala, 
at sa pagsugpo natin sa kurapsyon, palayain natin ang bayan natin mula sa 
kahirapan. Mga minamahal kong kababayan, ang mas maliwanag na bukas 
ay ginagawa na natin sa ngayon. Sama-sama natin itong isakatuparan. 

Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong lahat. 


73 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGTATAPOS NG 
PHILIPPINE MILITARY ACADEMY 
“LAON-ALAB” CLASS 2011 


[Inihayag sa Fort General H. del Pilar, Baguio City noong 
ika-6 ng Marso 201l] 


Ang araw pong ito ay isa na namang tagumpay ng ating bansa. Sa 
pagtatapos ng isandaan siyamnapu’t anim na kadete ngayong umaga, muli 
na na namang pinatunayan ng Philippine Military Academy ang kanilang 
pambihirang kakayahan na magpanday ng mga tapat at matatapang na 
tagapagtanggol ng bayan. Nais ko ring bigyang-pugay ang mga magulang 
na gumabay sa mga magsisipagtapos ngayong araw. Dahil sa inyong 
pagsusumikap na magpamana ng mas magandang kinabukasan sa inyong 
pamilya, hindi lamang ang inyong mga anak ang binibigyan ninyo ng 
matiwasay na buhay; maging ang bansa ay binibiyayaan ninyo ng pag-asa. 


74 


June 2010 to June 2012 


Alam kong hindi biro ang mga pinagdaanan ninyong pagsasanay bago 
makapagtapos. Daan-daang mga pagsusulit ang kinailangan ninyong ipasa. 
Libu-libong mga pisikal na pagsubok ang matagumpay ninyong nilampasan. 
Sinubok ang hangganan ng inyong lakas, dunong, at pagtitimpi upang kayo 
ay hubugin, at maging karapat-dapat na bahagi ng sagradong tradisyon 
ng Philippine Military Academy. At ngayong handa na kayong lumabas sa 
bakuran ng Fort del Pilar, dapat kayong mamulat sa katotohanang may 
mga hadlang na ngayon lamang ninyo makakaharap; kurapsyon, kawalang- 
hustisya, at kahirapan. Reresponde kayo sa mga liblib at mahihirap na lugar, 
at kayo lamang ang magsisilbing mukha ng pamahalaan. Aasahan kayo ng 
mga mamamayan, hindi lamang para iligtas sila mula sa kapahamakan, 
kundi upang isalba sila mula sa kahirapan. May mga makikilala rin kayong 
mga nagbabalatkayong mga politiko, sisilawin kayo gamit ang limpak-limpak 
na pera, at aalukin kayo ng kapangyarihan, upang akitin kayong tumaliwas 
at lumiko palayo sa tuwid na daan. Sasabak kayo sa giyera kung saan ang 
armas lamang ninyo ay ang inyong konsensya. Hindi na ito pagsusulit. 
Tapos na ang mga pagsasanay. Sa tunay na mundo, hindi pataasan ng grado 
ang laban. Hindi nakasalalay sa ranggo o sa dami ng medalya at parangal 
ang inyong karera. Sa labas ng kampong ito, at sa mata ng ordinaryong 
Pilipino — katapatan, malasakit sa kapwa, at katapangan: ito ang magiging 
sukatan ng inyong kadakilaan. 

Buo ang aking pagtitiwala sa lahat ng kasapi ng Class of 2011 “Lakas 


75 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Tipon, Alagad ng Bayan” o LAON-ALAB, na hindi kailanman magmamaliw 
ang ningas sa inyong puso, at hindi kailanman mabubuwag ang tatag 
ng inyong integridad. Ang Presidential Saber na iginawad natin sa class 
valedictorian na si Cadet First Class Angelo Edward B. Parras ay sagisag 
na dahil sibilyan ang inyong Commander-in- Chief, ang pinagmumulan ng 
inyong kapangyarihan ay galing sa inyong tunay na Boss, ang taumbayan. 
At makakaasa kayong mananatiling pursigido ang inyong pamahalaan na 
isulong ang mga repormang nagtataguyod sa interes lamang ng sambayanan. 

Dati, namayani ang sistema kung saan tila nahihikayat ang kaliwa’t 
kanan na pagnanakaw dahil wala naman pong nangyayari. Tila naging uso 
ang pagbubulag-bulagan, ang pagbibingi-bingihan, at ang pananahimik. Kaya 
naman ang mga dapat na hinahabol ng batas, labas-pasok sa ating bansa, 
nagbabakasyon ang misis sa kung saan. Ang mga dapat na nagpapatupad 
ng batas, pinapairal ang katamaran, at nagpapalaki lamang ng tiyan. Hindi 
ito mangyayari sa ating administrasyon. Ngayon, itatama natin ang mali, at 
itutuwid natin ang mga baluktot na patakaran. Pananagutin natin ang mga 
magnanakaw, sampu ng kanilang mga kakuntsaba. Wala tayong kukunsintihin; 
wala tayong sasantuhin. May mandate tayong dapat nating isakatuparan. May 
hustisya tayong hindi natin hahayaang yurakan ng kapalpakan ninuman. Alam 
kong sa kabila ng mga isyung kasangkot ang ilan sa inyong hanay, mananaig 
pa rin ang inyong katapatan sa bandila at taumbayan. Huwag ninyong hayaang 
dungisan ng iilang tao lamang ang kapita-pitagang institusyon na ito. 


76 


June 2010 to June 2012 


Ano nga ba ang bunga ng ating mga reporma? Ano nga ba ang idinudulot 
ng isang responsableng sistema? Dahil po seryoso ang krusada natin laban 
sa kurapsyon, dahil masinop tayo sa paggugol ng kaban ng bayan, nagawa 
natin sa loob lamang ng walong buwan ang hindi nagawa sa halos sampung 
taon. Nabanggit ko na po kamakailan ang hindi bababa sa dalawampung 
libong murang pabahay na bandog natin sa kawani ng Armed Forces of 
the Philippines at ng Philippine National Police nitong taon pong ito. At 
maganda na rin po nandito si Vice President Jejomar Binay, dahil siya po ay 
malaking bagay sa paggawa ng mga bahay na iyan. 

Alam rin nating kahit gaanong kaganda ang itinuturong teorya at 
taktika, kung wala namang armas, at bagsak ang moral ng mga kawal, 
wala rin po itong kwenta. Kaya naman habang itinataguyod ninyo ang 
seguridad at buong tapang na nilalabanan ang karahasan at kriminalidad, 
sinusuklian namin ito ng pagtutok sa inyong mga pangangailangan. Ang 
mga botas at armas na inyong gagamitin sa pakikipaglaban, at ang sapat 
na sahod at benepisyong inyong matatanggap ay patunay na buo pa rin ang 
tiwala ng administrasyon sa kasundaluhan at kapulisan, at saludo po kami 
sa malasakit ninyo sa bayan. 

Bilang mga susunod na pinuno ng ating bayan, nakaatang sa inyong 
mga balikat ang katuparan ng pangarap ng marami nating kababayan. Kaya 
naman itatalaga na natin bilang bagong AFP Chief si General Eduardo 
Oban, mula sa PMA Class of ‘79. At si General David naman po ay hindi 


77 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


natin pakakawalan sa serbisyong publiko. 

Wala akong duda sa kakayahan niyang ipagpatuloy ang mga repormang 
sinimulan ni General Ricardo David, at lalo pang paigtingin ang mga 
programang pangkapayapaan ng Sandatahang Lakas. Nawa’y magsilbi 
siyang inspirasyon sa class LAON-ALAB upang mas mabilis nating makamit 
ang mga hinahangad natin sa atin pong bayan. 

Alalahanin ninyo ang araw na ito. Palagi ninyong tanungin kung 
bakit magkakaharap tayo ngayon. Nandito kayo hindi para magpayaman. 
Kaharap ko kayo ngayon dahil pinili ninyong magmalasakit sa bayan. Kaya 
naman umaasa akong kapag may nagbagsak ng isang trak na salapi sa 
inyong harapan, kaya ninyo itong tanggihan dahil mas namamayani pa rin 
ang prinsipyong ipinunla sa inyo ng PMA; katapangan sa anumang laban, 
integridad sa kabila ng tukso, at katapatan sa bandila. May obligasyon 
tayong lahat na dapat gampanan; may panata tayong sinumpaan. Isabuhay 
natin ang mga ito nang may dangal, at pagkalooban natin ng mapayapa at 
ginintuang kinabukasan ang susunod na salinlahi. 

At bago po ako magtapos: Ako naman po ay galing rin po sa isang batch 
na may “1” sa dulo, kaya lang nga ho ‘81. Napansin ko, tatlong dekada na 
pala ang pagitan natin. Pag-alis po ninyo sa institusyon na ito, sa susunod na 
mga araw parati po kayong mangangailangang gumawa ng desisyon. Siguro 
ho talagang napakatalino ng nagtalaga ng pangalang Fort del Pilar, ito pong 
campus niyo. Labas-pasok kayo dito nakatingin po si Gregorio del Pilar sa 


78 


June 2010 to June 2012 


inyo; at kayo po tinitingala natin. Ang kadakilaan ni Gregorio del Pilar — 
namili siyang magmahal sa bayan keysa alagaan ang kanyang pansariling 
interes. 

Kaya naman po sa mga darating na araw, ‘pag kayo po ay nagdududa, 
itatanong na lang ninyo sa sarili ninyo, kayo ba’y tagasunod ni Gregorio del 
Pilar, tinitingala ng taumbayan o kayo ho ba’y gagaya doon sa mga puro 
amnesia na lang ho ang napala? 

Ulitin ko lang po, hindi ho kayo pupurihin o lalaitin dahil lang sa pakana 
ng iba. Lahat po iyan ay nagmumula sa atin pong ginawa. 

Congratulations po sa nagtapos, lalo na sa kanilang mga magulang, sa 
kanilang mga guro. ‘Yun pong talumpati ng ating class valedictorian, sana 
po isabuhay natin araw-araw. 

Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. 


79 


TOAST OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
AT THE STATE BANQUET HOSTED BY 
INDONESIAN PRESIDENT SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO 

[Delivered at the Istana Negara, Jakarta, Indonesia on March 8, 201l] 


Allow me to thank Your Excellency, President Susilo Bambang Yudhoyono 
and the government and people of Indonesia, for your warm welcome. This 
visit has been extremely productive, as demonstrated by the agreements we have 
reached. 

Beyond that, however, may I share a personal epiphany I have reached 
in this visit, which goes far beyond treaties and agreements? Allow me to share 
a few observations: 

On the way to Universita Pelita Harapan, in the gigantic billboard you 
have put up for me and my delegation, I saw the words, “Selamat datang,” 
which I learned meant “Welcome.” Now in my language, those two words are 
extremely familiar — selamat sounds so close to salamat, which is “thank you” 


80 


June 2010 to June 2012 


in Tagalog; and datang, which hews very close to the Kapampangan word for 
“arrival.” Taken together, those two words signify gratitude for an arrival. I 
would like to say now that I am even more impressed, and very grateful for your 
warmth and hospitality you have bestowed upon us. 

I learned your word for love is chinta. This doesn’t mean I practiced it 
this afternoon. Again, this sounds very close to my native word for love, which 
is sinta. One letter of difference. I hope this remark does not invite comments on 
my bachelorhood, as it does back home. 

I also learned that your word for “address” is alamat, which means 
in our Tagalog tongue, “myth” or “legend.” It means also “point of origin,” 
where roots sprout from and where history begins. And during the performance 
earlier — again, we have a similar word if not identical word for child, which is 
anak, for which all of our efforts seem to be so geared at. 

Thus is my epiphany. Though we may be separate as nations, our 
commonalities bind us. Though our flags may proudly wave emblazoned with 
different colors, the same wind holds them high and proud above any difference 
or challenge that may separate us. 

This is our path toward the future. We must constantly seek and cultivate 
common ground; we must always kindle the fire of tolerance and consensus as 
we hurdle the many issues that confront our nations and the region. 

We are brothers and sisters born of the same ancestors, and may our 
children, our common anak, enjoy the future that our forefathers envisioned. 


81 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Your Excellency, Ladies and Gentlemen; may I propose a toast: 

To the health of my good friend and role model, President Susilo 
Bambang Yudhoyono; 

To the people of Indonesia and your shared passion with the Filipino — a 
passion for aspiration and actualization . 

To the very spirit of oneness between the peoples of the Philippines and 
Indonesia, and the constant reaffirmation that we live in one region, exist in one 
world, and fight for one tomorrow. 

In Tagalog we say, “Mabuhay po kayo;” and now may I also add: Long 
live Indonesia and its people. 


82 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
AT THE SINGAPORE BUSINESS FORUM 

[Delivered at the Shangri-La, Singapore on March 11, 201l] 


The first question any government asks itself is “What would we like to 
achieve?” Vision is a prerequisite for good leadership, and I think that despite 
the many different paths toward its fulfillment, every nation aspires for one 
thing; the betterment of the lives of its people. 

Yesterday I met with your business leaders inside the Fullerton, and 
learned that it was once a post office building. But rather than let it fall into 
disrepair and neglect, you have transformed it into one of your country’s prime 
hotels. 

Seeing what was done with the Fullerton inspired me; it made me 
realize what my job entails. I see myself as a sort of building administrator, 
tasked to look after a building in a state of disrepair. I lead a nation that has 
for so long been neglected. My job is to fix the things that need fixing, so that 


83 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


the building — my nation — may perform to its fullest capacity, and my people 
may live better lives. 

The challenge is to find the things that need to be fixed; the need to 
redesign, retrofit, and enhance the building while the occupants continue to 
use it, while at the same time making their occupancy more comfortable while 
reconstruction is ongoing. 

Simply put, this means making sure that no one goes hungry; that the 
welfare of the people is treated as a priority; that each citizen is granted the 
opportunity to fulfill his potential and no one gets left behind. 

This is not an impossible feat. Your nation has shown the world that 
good leadership translates into progress. We intend to join your ranks among 
developed nations; the next question, then, is how? 

Growth rates are a clear indication of how far into the path of progress 
a nation is. My nation has been held back in this path due to wrong governance. 
I am committed to addressing the challenges that have hampered our growth 
for quite some time now. 

To extend my metaphor, redesigning the building of state means 
redesigning the culture of governance. I was elected President based on a 
platform of alleviating poverty by curbing corruption; and I intend to abide by 
this principle. 

Reforms have been set; In the military, where faulty procurement 
practices have robbed our soldiers of decent equipment and dignified living 


84 


June 2010 to June 2012 


standards; in the judiciary, where Lady Justice’s scales have tipped toward the 
privileged few; and all across the bureaucracy, where a lack of integrity and 
competence has been the norm, rather than the exception. 

We are likewise addressing the challenges rooted upon a lack of 
infrastructure that will make the Philippines a more attractive investment 
destination. In other words, this means retrofitting efforts to existing challenges 
in order to come up with solutions. 

My administration is pursuing its thrust of greater cooperation 
between the public and private spheres, and by the end of this month, we 
expect to bid out five Public-Private Partnership projects as testament to our 
willingness to engage and empower the private sector. 

There is renewed optimism and enthusiasm among our people and the 
government. For instance: Our Department of Public Works and Highways 
has committed to concreting all national roads by the end of my term, while 
saving at least ten percent of each year’s budget. We are also in the process 
of expanding handling capacities of a number of airports in the country in 
order to accommodate what we expect to be an influx of tourists and business 
travelers in the country. This will include increasing the capacity of the airports 
in Cebu, Bohol, and Palawan. To go back to my original analogy, this means 
enhancing what we already have in order to make the steps we are taking more 
potent. 

There is likewise the challenge of using the meager resources at our 


85 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


disposal so that we can meet our goal of a progressive Philippines sooner 
rather than later. Your own water reclamation facilities serve as an inspiration 
to us in this regard. You were faced with a seemingly unsolvable problem; how 
to provide water for all your needs, with so little work with. Other people 
might have cursed their luck or given up. But you persevered, and committed 
to a vision, nurtured an economy that can fund the necessary structure, you 
refused to be victims of circumstance. And you overcame. Thank you for 
setting an example for us. 

The inefficient use of resources has added on to the leakages due to 
corruption, and this has robbed our people of services and opportunities. In 
the past eight months, we passed a national budget on time for the first time 
in the past 11 years. Our Department of Budget and Management generated 
more than P250 million in funds by terminating more than ten agencies and 
programs that were no longer delivering intended outcomes. 

Already our efforts are bearing fruit. The Philippine growth rate of 7.3 
percent is its highest in the last 30 years. Continued growth in my country will 
be fuelled by investments that are already coming in from both domestic and 
foreign sources. In particular, the business process outsourcing and electronics 
industries in my country promise to take us further on the path to progress. 
Recently I was pleased to be informed that we already have the fourth largest 
shipbuilding industry. 

Other initiatives to improve the business environment in the 


86 


June 2010 to June 2012 


Philippines are also underway. As I have mentioned, many investors have 
already expressed interest in our tourism industry. 

In response to this, we are addressing the restrictions on foreign 
carriers that have been extant for decades. We are finalizing the details of 
an executive order that will liberalize the entry of foreign carriers in a way 
that will not decimate our local carriers, for we need these local carriers to 
address the needs of our overseas workers in case of emergencies such as those 
happening in the Middle East today. Under this order, we will allow foreign 
carriers to fly into key destinations in the Philippines. 

Beyond that, we are also addressing technical and regulatory issues 
that have been allowed to worsen in the previous decade. This led to the 
banning of Philippine aviation into Europe and the downgrading of Philippine 
carriers to category 2 under US EAA regulations. The Civil Aviation Authority 
of the Philippines (CAAP) has been given a year to resolve these issues so that 
Philippine carriers can resume flights to European destinations and that we 
will be removed from Category 2 under EAA regulations. 

Once these bottlenecks have been resolved, we will embark on an 
aggressive marketing campaign that will brand and sell the Philippines as a 
key tourist destination in the outside world. 

My administration is also keen ensuring that progress is felt by all, and 
not just by those atop the economic ladder. We are committed to ensuring that 
economic gains redound to the majority of our people — in other words, with 


87 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


the redesigning, retrofitting, and enhancement, we remain committed to the 
welfare of our occupants of the building that is our state. 

We strengthened an existing conditional cash transfer program by 
more than doubling its budget, from PIO billion pesos to P21.2 billion pesos. 
We have allocated P8.89 billion for 2011, an almost 60% increase compared 
to the 2010 budget of P5.6 billion for education. This will pave the way for the 
construction of 11,926 additional classrooms — which will ultimately pave the 
way for a better-educated workforce that can power industry. 

In the past decade, hope has been hard to come by in my country. 
Even after the overwhelming mandate handed to me in the last elections, there 
still exist a few naysayers and cynics. For too long a time, my people have 
been deprived of hope. They birthed, fuelled, and supported my campaign, 
resulting in a mandate, and a renewed sense of hope and commitment. 

And now, no one doubts the simple truth that we are addressing the 
core obstacles toward national advancement. We may face many challenges, 
but my country now has a government with a strong mandate and an even 
stronger commitment to address these challenges. We are here, and are ready 
to reclaim our rightful place in the community of nations. 

The Fullerton stands tall and proud as a beacon of what can be done. 
You have proven this, and we invite to be part of our own reconstruction. 
Your government has already signified its willingness to help a brother nation 
reach the same heights that you have reached; I invite the Singaporean business 


88 


June 2010 to June 2012 


community to take part in this wonderful opportunity as the Philippines rises 
to the sky. Partnering with us holds both tangible and intangible rewards; it 
means also a commitment to lifting the lives of a people who only recently had 
learned how to dream again. 

I am grateful for the support of the Singaporean government and its 
private sector in our quest to make it known to the region and to the world 
that the Philippines is finally on the path toward progress. 

Thank you and good day. 


89 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 

SA KANYANG PAGDALO SA MISA PARA SA MGA 
MAGTATAPOS SA MGA PAARALANG LOYOLA, 
PAMANTASANG ATENEO DE MANILA 

[Inihayag sa High School Covered Courts ng Ateneo de Manila noong ika-2^ 
ng Marso 201l] 


Maraming salamat po. Maupo ho tayong lahat. Maraming salamat po. 

Okay na rin ho, noong kapanahunan kong magtatapos sa kolehiyo 
noong panahon hong iyon hindi malaya ang karapatang bumiyahe. Binigyan 
ako ng tinatawag na exit visa. Kaya five days to go before graduation, I had 
to leave. I never experienced my graduation in a college. Nakabawi na ho 
ako sa araw na ito. 

Father Ben Nebres; Dr. John Paul Vergara; Mr. Edward Go; Father Jojo 
Magadia, Fd like to assure everybody my batch was in between Father Ben’s 
and Father Jojo’s batches; Secretary Butch Abad, who came way ahead of 
me; other Ateneo officials — may I just pay special attention also to Father 


90 


June 2010 to June 2012 


Joey Cruz and Father Arevalo, who have been sources of constant succor and 
support throughout the decades; Batch 2011 graduates and of course your 
parents; fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko 
pong kababayan; 

Magandang umaga po sa inyong lahat. 

Matagal na rin akong hindi nauwi dito sa Ateneo. Noong kapanahunan 
ko nga po, dahil sa Citizens Military Training, sapilitang pinatatabas ang 
mga buhok namin. Eksakto po sana ang pagbabalik ko, kasi ngayon, kusa 
nang nauubos ang buhok ko. Pero hindi na nga ho pala required ang CMT 
ngayon — volunteer na. Marami na talagang nagbago. Hindi ho kasama itong 
covered courts; pareho pa rin ho yata. 

Balita ko po’y nagretiro na ang aking mga guro tulad ni Ginang Escasa. 
Guro ko po siya sa Filipino noon na kung makaporma po ay parang araw- 
araw papunta sa Graduation Ball. Kahit walang aircon ang mga classroom 
namin noon, ang damit po niya’y talagang gown. Pero kailangan ko namang 
masabi ang isang katotohanan. Sa dami ng humahanga sa pananagalog ko, 
kay Ginang Escasa ako dapat magpasalamat. Sabi niya, kung magtatagalog 
ka, diretsuhin mo na. Huwag ‘yung hinahaluan pa ng Ingles, like kung ano 
ang manner of speaking ng marami sa youth right now. 

Ang problema lang po, sa sobrang galing ni Ginang Escasa, lahat ho 
ng diksyunaryo sa National Bookstore na English-Filipino, binili namin, 
at wala ho silang binatbat sa galing at dunong nga ni Ginang Escasa. So 


91 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


doon ho, nag-umpisa na rin kami kung paano ba maghanda sa mga Mission 
Impossible. 

Naaalala ko rin po ang isa ko pang propesora, si Ms. Advincula; propesor 
ko sa Political Science. Unang araw pa lang ng klase, graded recitation na 
agad. Hinanapan kami ng libro ng Constitution, at pinalabas ang mga 
walang dala. Siyempre, bilang responsableng estudyante, buong-galang at 
katapatan naman po akong lumabas ng kuwarto. Kala namin briefing, ang 
nangyari po, cut kaagad. 

Tinuruan niya kami ng Saligang Batas sa panahon kung kailan binababoy 
ito ng diktadurya. Sabi niya, mali ang umiiral noon. Pero pagdating ng 
panahon, kayo ang mamamahala. Kailangang klaro sa inyo kung ano ang 
tama at kung ano ang mali, at ito ang itinuro niya po sa amin. Kaya pagdating 
ko po sa Kongreso, may kumpiyansa akong makipagdebate sa mga abogado 
tungkol sa Saligang Batas. Matibay kasi ang pundasyong ipinamana sa akin 
ni Binibining Advincula. 

Wala na nga po sina Ginang Escasa at Ms. Advincula, pero bitbit ko sa 
labas ng Ateneo ang mga aral na nanggaling po sa kanila — dahil ang tunay 
na diwa ng edukasyon, hindi maikakahon sa isang akademya. Dala natin ito 
sa kalakhang lipunan. At nagbabago man po ang mga gusali o nawawala ang 
mga propesor, may mga prinsipyo at paniniwala na nagtatak ng ating pagka- 
Atenista, at hindi kailanman dapat itong maglaho. 

Ang tanong po sa bawat graduate ng Ateneo: Sinikap mo bang maging 


92 


June 2010 to June 2012 


Man-for-Others ? 

Panahon pa lang ni Rizal, iyan na ang punto ng pagka-Atenista. Puwede 
naman niyang piliin na huwag na lang makialam, at magpaibig ng mas 
marami pang kababaihan. Pero malinaw sa kasaysayan ang landas na kanya 
pong binagtas, ‘di po ba? 

Marami ring Atenista ang nanindigan noong Batas Militar. Mismong 
ang aking Budget Secretary na si Butch Abad, dinakip noong Martial Law. 
Nakiusap kay Marcos si Fr. Jose Cruz na dating Pangulo ng Ateneo, kaya 
naman imbes na sa kulungan, dito na lang po sa campus ikinulong si Butch 
Abad; kasama niya ang asawang si Congresswoman ngayon, Dina Abad, 
na founding Dean ng Ateneo School of Government. At para kuntento 
na po si Ginoong Marcos, pati na po ‘yung sanggol nila noong panahon 
na iyon na si Julia Abad — noong ipinanganak, dalawang taon ang buhay 
niyang nakakulong na rin po. Siya po’y naging Atenista rin at ngayon po’y 
pinuno naman ng Presidential Management Staff. Idagdag na rin natin ang 
kapatid ni Julia na si Luis, na kasamang nagmartsa nitong huling dekada ng 
kadiliman, at ngayon ay Chief of Staff ng ating Department of Finance sa 
edad na beinte-tres. Halos magka-edad po kami. 

Nasa dugo na yata ng mga Abad ang maging overachiever. Pero imbis na 
magpayaman, pinili nilang maglingkod sa bayan. Pinili nilang maging tunay 
at ganap na Atenista. 

Ganoong paninindigan din ang hinanap sa ating lahat nitong huling 


93 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


dekada ng kadiliman. Maraming Filipino ang nagdalawang-isip kung 
magpapaka-Man-f or- Others ba sila laban sa katiwalian. Alam ho ninyo, 
ibinalita nga ho sa akin, noong isang taon, nagkaroon ng mock elections 
bago iyong national elections, at dito raw po sa pinaggalingan ko, ang nanalo 
sa mock elections galing sa La Salle. 

Pero okay lang po sa akin iyan. Mas marami namang mga Atenista ang 
nangampanya sa akin kaya ako po ang Pangulo ngayon. Thank you sa inyo. 

Kaya nga po malala ang namana nating mga problema sa kasalukuyan. Sa 
halip na dugtungan na lamang ang tamang naiwan, kailangan ko po munang 
iwasto ang mga iniwang mali. Halimbawa na lang sa atin pong power sector, 
may desisyon noong 2004, dahil malapit sa eleksyon, na huwag pataasin 
ang presyo ng kuryente. Dinagdag sa utang ng NAPOCOR: 200 billion 
pesos, in one year alone, para lang magpapogi. At hindi lang akin ang utang 
na ito. Paalala ko lang ho sa inyo: Utang nating lahat ito. Ang todo pong 
pagkakautang ng ating power sector under PSALM [Power Sector Assets 
and Liabilities Management Corp.] ay umaabot na po ng one trillion pesos. 

Talaga naman pong may mga bagay na mahirap gawin, pero dapat gawin, 
kaysa mag-iwan ka pa ng problema sa mga susunod sa iyo. At malinaw sa 
akin, inihalal tayo hindi para gawin ang madali, kundi para gawin ang tama. 

Kaya nga natin ginawa itong mahirap na hakbang para ma-impeach 
ang Ombudsman. Sino ba naman ang naghahanap ng kaaway? Mas 
madali naman talagang manahimik at sumabay na lang sa agos. Pero 


94 


June 2010 to June 2012 


paanong mananahimik sa harap ng kasuklam-suklam na pagkukunsinti at 
pakikisawsaw sa katiwalian? 

Saan ka ba naman nakakita na pumapayag sa plea bargaining agreement, 
kung saan isasauli lang ang kulang pa sa kalahati ng diumano’y ninakaw, 
makakalaya na ang salarin? Kaya nga naghain tayo ng motion to intervene 
through the OSG [Office of the Solicitor General], para mapigil ang di- 
makatarungang plea bargain na ito. Sa halip na tulungan tayo, tinutulan pa 
ang intervention motion ng Ombudsman. Sabi po nila kamakailan sa Senado, 
kung alam lang nila ang ebidensya, hindi sila nagplea bargain. Ngayon alam 
na nila, hinaharang pa mag-intervene ang OSG para mapigilan ‘yang plea 
bargain na iyan. 

Hindi naman palaging mahirap gawin ang tama. Kung naaalala ninyo, 
noong Ondoy, bago tayo ilagay sa puwesto, kabi-kabila ang pangangailangan 
na hindi natugunan. Hang buwan pa lang tayo sa puwesto, dumating ang 
isa pang super typhoon na ang ngalan ay Juan. May narinig po ba kayong 
nangailangan? May nagsabi bang pinabayaan sila? Wala naman pong 
nadagdag na kagamitan. Ginawa lang po nating puspusan ang paghahanda, 
itinutok ang pondo kung saan kailangan, at nagtalaga ng mga tunay na 
propesyunal bilang pinuno ng NDRRMC at PAGASA. Ngayon po, miski 
‘yung mga ayaw lumikas, nakaya nang balikan ng ating mga ahente ng 
estado para tulungang makalikas tuwing may sakuna. Binabalikan pa ng 
mga nasa katungkulan kaysa minsanan lang puntahan. 


95 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Sa ganitong mga paraan natin sinisikap na ibalik ang tiwala ng 
taumbayan. At galing sa tiwala ninyo ang panibagong kumpiyansa ng mga 
negosyante sa atin pong ekonomiya. Sa dami ng mga nagtatayo ng BPO 
dito, nalagpasan na natin ang India na dating number one sa larangan ng 
call centers. Kung dati walang mahanap na trabaho — may bagong problema 
tayo ngayon — ngayon ang problema natin kung paanong pupunuan ang mga 
nag-aabang na posisyon dito po sa BPO. Nitong taon lang pong ‘to, eighty to 
one hundred thousand jobs are set to be created. ‘Di po ba’t mas magandang 
problema ang tinatanaw natin ngayon? 

Ngayong papasok na si Fr. Jett Villarin bilang Pangulo ng ating 
Pamantasan, nakakasiguro akong anuman ang iiwan kong mensahe ngayon 
ay ibabalita pa sa mga susunod na Atenista. Tiyak na lalalim ang pakikilahok 
ng Ateneo sa paghubog ng bayan. Kahapon po, ako’y nasa Cagayan de Oro 
Inimbitahan ako ni Fr. Jett sa Xavier. “Kung may oras ka, dumaan ka muna 
dito.” 

Sabi ko, “Pasensya ka na, lima ang lakad dito. Masikip ang schedule.” 
Sabi niya sa akin, “Nauunawaan kita. Talagang mahirap iyang napasukan 
mo. Siguro diretso ka na sa langit.” 

Napaisip ako — bakit kaya? Dahil ito na raw po ang purgatoryo ko. 
Bilang isang Atenista na wala pa naman masyadong maipagmamalaki, 
hindi naman siguro mamasamain ang kaunting payo na kaya ko pong ibigay 
sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, hindi ito tungkol sa love life. Huwag 


96 


June 2010 to June 2012 


na natin iyang pag-usapan. It’s not only complicated, it’s also private. 

Narinig na po ninyo ito: Madalas tayong maharap sa sangandaan. At sa 
sangandaang ito, ang pinakamahalaga kong payo: Huwag kayong matakot 
na gawin ang tama. 

Ang tanong ko sa Atenista, hanggang saan ang pagiging Man-f or- Others 
mo? Gaano kalayo ang down from the hill? Halfway down the hill lang 
ba? Kung kayo na ang nasa tuktok ng mga korporasyon, ituturing ba ninyo 
ang mga nasa ilalim bilang kapwa-tao, o bilang mga kasangkapang dagdag 
gastos lamang? Kung wala nang nakatingin, kung wala nang nagdidikta, at 
kung hindi na kasama sa computation ng QPI, gagawin mo pa rin ba ang 
tama? 

Alam po ninyo ang dapat isagot dito; ilang taon din ninyong pinagmunihan 
ito. Mali ang maging ugat ng paghihirap ng kapwa. Mali na tumunganga 
habang may nakikitang nagdurusa. Mali na balewalain ang kapwa-Pilipino. 
Anumang kilos natin, gaano man kaliit, ay tiyak na nakakaapekto sa kanila. 

Bilang Atenista, bilang Pilipino, bilang taong nagpapakatao, obligasyon 
nating gawin ang tama. Kung may nagdurusa, ibukas ang puso sa kapwa. 
Kung may naghihirap, maging bukal ng ginhawa. Kung may nangyayaring 
mali, huwag magpatumpik-tumpik na magbigay ng One Big Fight laban 
dito. Pakiusap ko lamang po sa inyong mga magtatapos, huwag ninyong 
tipirin ang inyong mga pangarap. Damay-damay ang Pilipino sa problema, 
at damay-damay din tayo sa solusyon at ginhawa. 


97 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Si Secretary Mario Montejo ng DOST, hindi po natakot mangarap. Ang 
pangarap niya, tuluyang mawala ang dengue sa Pilipinas. Kabi-kabila ang 
nagsasabing hindi maaalis ang dengue, imposibleng magawa iyan. Masyadong 
mahal, wala tayong pondo. Ang ginawa niya, pinag-aralan niya ang problema, 
at ang simpleng tugon: Lata na may itim na kahoy na may lamang solution 
na papatay sa itlog ng lamok na inakit ng itim na kahoy. Barya, integridad, at 
pangarap lang po ang puhunan ng aparatong ito. At kahit hindi natin mapuksa 
nang buo ang dengue, wala akong duda na pagbaba ko ng puwesto, kakaunti 
ang magdurusa dahil dito. At dahil ito sa isang pangarap ni Secretary Mario 
Montejo. 

Kayo naman po’y nakita ninyo sa TV, ‘pag nagkaroon ng dengue, lalabas 
kaliwa’t kanang mayor, governor, tangan iyong pang-fumigate, awa ng Diyos, 
itinulak lang sa kabilang barangay iyon pong lamok. 

Sa araw na ito, bilang mga graduate, tapos na ang panahon ng “get that 
ball.” Sabi nga ng tatay ko, na minsan ding pumasok sa pamantasang ito, “the 
ball is now in your hands.” Tumawid na kayo mula sa mga nag-aabang, tungo 
sa mga pumapasan ng tungkulin. 

Tungkulin ng bawat henerasyon na ipagpatuloy ang magandang nasimulan 
ng nauna sa kanila. Kaming mga nauna sa inyo ay nagsusumikap na huwag 
nang ipasa ang mga problemang namana namin. Umaasa ako na kayo naman 
ay magsisikap ding huwag nang mag-iwan pa ng mga problema sa mga 
susunod na salinlahi. 


98 


June 2010 to June 2012 


Limang taon at tatlong buwan na lang po ang natitira sa trabaho kong 
ito. Pagkatapos nito, magpapahaba na akong muli ng aking buhok. Simple 
lang naman po ang pangarap ko sa buhay: Kapag tinawag na ako ng Poong 
Maykapal, at sinabi Niyang finished or not finished, pass your papers, 
maipagmamalaki kong naiwan ko ang mundong ito nang mas maayos kaysa 
sa aking dinatnan. lyan din po ang panawagan ko sa bawat isa sa atin. 

Kasama ninyo ako, sampu ng buong sambayanan, sa pagtugon sa 
panawagang ito. Atenista, samahan mo kami. Hinihintay ka na sa babaan ng 
burol. ‘Ika nga ni Padre Ferriols, “Lundagin mo beybe!” 

Binabati ko po ang Batch 2011 — ‘di ho nalalayo sa batch ko; mayroon din 
pong ‘1’ sa dulo ng batch namin; ang mga magulang na talaga namang pong 
nagsakripisyo para mapagtapos kayo; at ang mga guro at administrador na 
naghulma sa bagong henerasyon ng Atenista. 

Magandang umaga po sa inyong lahat. Humayo tayo, at sabi raw sa 
Philosophy: mag-Meron. 


99 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGLULUNSAD NG NATIONAL GREENING 
PROGRAM 


[Inihayag sa Department of Environment and Natural Resources Social Hall, 
Visay as Avenue, Quezon City noong ika-1^ ng Mayo, 201l] 


Isang makakalikasang araw sa inyong lahat. 

Sabi po sa isang awitin noong bata pa si Secretary Alcala: Ang magtanim 
ay ‘di biro. Sang-ayon po ako rito: Hindi biro ang magbungkal ng matigas 
na lupa, hindi biro ang yumuko at mangawit sa pagtatanim ng punla, hindi 
biro ang mabilad sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit alam din po natin ang 
tutubong biyaya kapalit ng sipag at pagsusumikap natin; seryosong bagay 
ang pagtatanim dahil anumang may kaugnayan sa Inang Kalikasan ay isang 
seryosong usapin. 

Ang nakakalungkot po, sa panahon ngayon, nakatanim ang atensyon 
ng maraming Filipino sa ibang klase ng pagsasaka. Kung may mga 
kabataang pamilyar sa salitang planting, plowing, at harvesting, hindi ito 


100 


June 2010 to June 2012 


nangangahulugang marunong silang magpunla, kundi dahil sa nakababad 
lang sila sa paglalaro ng online game na Farmville. 

Kaya naman ngayong araw, patutunayan nating seryoso tayo, hindi 
lamang sa mismong pagtatanim, kundi sa kapit-bisig nating paninindigan 
na pangalagaan ang ating Inang Kalikasan. Sa paglulunsad natin sa National 
Greening Program, nagpupunla tayo ng mga butil ng pag-asa para sa 
kalikasan, na siya namang tiyak na aanihin ng mga susunod na Pilipino. 

Gaano po ba kahalaga ang programang ito? Nitong huling linggo 
lamang po, sinalanta ng napakalakas na bagyo ang Bicol. Labis ang naging 
pagbabaha at kabi-kabila ang mga landslide. Ang ilang mga bahay, gumuho 
at tinabunan ng putik. Maraming pananim ang nasalanta, at may mga 
kababayan tayong binawian ng buhay. Sa mga pangyayaring ito, masasabi 
nating malaking salik sa landslide at pagbabaha ang kakulangan natin ng 
puno. Kung tutuusin, hindi po ito bagong problema. Ilang dekada na po 
tayong putol nang putol ng puno; at paulit-ulit din nating binubuno ang 
resulta ng ating kapabayaan at pagmamalabis sa kapaligiran. 

Kaya naman panahon na upang mamuhunan para sa kinabukasan. 
Panahon na upang magpunla ng isang programa na may layuning pangalagaan 
at pagyamanin ang ating mga kagubatan. Ang programang ito ay nasa 
ilalim ng Executive Order Number 26 na pinirmahan natin nito lamang 
Pebrero 24, 2011. Sa pagtatanim na ito, inaasahan natin na mabawasan ang 
polusyon at banta ng greenhouse gases; mapangalagaan ang mga kagubatan 


101 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


na bumubuhay sa ating mga watershed na ating pinagkukunan ng malinis 
na tubig; maparami ang mga mangrove na nagsisilbing tahanan ng iba-ibang 
halaman at hayop; at magkaroon ng tiyak at pangmatagalang pagkukunan 
ng pagkain at tanim na troso. 

Isa’t kalahating bilyong buto ang ating ipupunla sa loob ng anim na taon 
sa isa’t kalahating milyong hektarya ng lupain sa buong bansa. Limampung 
porsiyento ng mga butong ito ay magiging mga puno para sa mga kagubatan. 
Ito ay para sa sustainable management at sa pangmatagalang proteksyon ng 
ating kagubatan. Sa ganitong paraan natin maaagapan ang mga landslide, 
baha, at pagkasira ng mga pananim. 

Ang natitirang kalahating porsiyento ng mga butong itatanim ay nakalaan 
naman para sa production zones kung saan ang mga halaman at puno ang 
panggagalingan ng mga produktong tulad ng kape, cacao, at mga prutas. Sa 
pagpapalakas natin sa crop industry ng atin pong bansa, mapapataas natin 
ang suplay ng pagkain. 

Sa pamamaraang ito, hindi natin napapabayaan ang kalikasan; hindi rin 
natin napapabayaan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. 

Ano po ba ang mga hakbang na gagawin? Buong-sikap po nating 
itataguyod ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malawakang 
social mobilization o ang paghimok sa lahat ng Filipino, lalo na ang 
kabataan sa kolehiyo at hayskul, at mga kawani ng gobyerno na magtanim 
ng sampung halaman kada taon. Sa gabay ng DENR, ang sistematikong 


102 


June 2010 to June 2012 


pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mamamayan ay magiging 
susi sa tagumpay ng National Greening Program. Tagumpay ito ng ating 
mga kapatid na katutubo, ng mga pamilyang umaasa sa kalikasan, at ng 
susunod na salinlahi ng mga Pilipino. 

Kinikilala rin po natin sa araw na ito ang anim na Pilipino na ginampanan 
ang kanilang tungkulin para sa kalikasan hanggang sa huling sandali ng 
kanilang mga buhay. Sila po ang pinarangalan natin ng Environmental 
Heroes Award ngayon. Bilang pagkilala sa kanilang kadakilaan, nakatanggap 
ng tulong pinansyal, suportang pangkabuhayan, at scholarships mula sa 
pamahalaan ang mga naulila nilang pamilya. Maging mabuting halimbawa 
nawa ang kanilang dedikasyon at propesyunalismo sa lahat ng Pilipino. 

Mas malinaw pa po sa sikat ng araw ang pinupunto ng National 
Greening Program: Nagtatanim tayo ng binhi upang mamunga ng mas 
maginhawa at mas masaganang kinabukasan para sa mga Pilipino. Tulad ng 
isang tunay na halaman, diligan natin, alagaan, at bantayan ang proyektong 
ito upang masilayan natin ang ganap nitong pamumunga at pamumulaklak. 
Tinatawag ko kayo: Magtulong-tulong tayo sa katuparan ng adhikaing ito. 
Nasa tamang panahon na tayo upang ganap itong mapagtagumpayan. Kung 
noon, nakakalbo nang nakakalbo ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno, 
ngayon po, sa liwanag ng tunay at tapat na pamamahala, pinatutubo at 
pinalalago na natin ang kumpiyansa ng taumbayan sa pamahalaan. Abot- 
kamay na po nating mga Pilipino ang pagbabago at pagasa; simulan natin 


103 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ang pagpapayaman sa mga ito sa paisa-isang punla. 

Bago po ako magtapos: Ako po ay umaasa, pagbaba ko po sa puwesto sa 
2016, kung ang ating kalikasan ay talagang napuno na natin ulit, napalitan 
ang nakakalbong kagubatan na naging talagang masaganang kagubatan na 
buhay na buhay, siguro may kapalit po iyon — ako na lang po ang makakalbo. 

Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. 


104 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGDIRIWANG NG IKA-150 ANIBERSARYO 
NG KAPANGANAKAN Nl JOSE RIZAL 

[Inihayag sa Calamba, Laguna noong ika-ig ng Hunyo 2011 ] 


Nagsimula ang kuwento ni Rizal hindi sa kanyang kapanganakan, kundi 
sa mga pangarap ng kanyang mga magulang na bigyan ng maginhawang 
buhay ang kanilang pamilya. Bago pa man italaga sa kanila ang apelyidong 
Rizal, tumungo ang mag-asawang Mercado rito sa Calamba upang itaguyod 
ang kanilang tahanan at sakahin ang lupaing ipinaupa sa kanila ng mga 
Dominikano. 

Gawa na rin ng pagsusumikap, naabot ng mga Mercado-Rizal ang 
kanilang mga mithiin. Isinilang po si Jose Protacio Rizal sa isang bahay na 
bato, na bibihira noong mga panahong iyon. ‘Di tulad ng marami sa ilalim 
ng rehimeng Kastila, lumaki siyang nakakakain ng masasarap na pagkain, 
nakatira sa isang tahanang hindi natatangay ng bagyo ang mga pader at 


105 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


bubong, at nakapag-aaral sa mga tanyag na paaralan. 

Ngunit ang kanilang marangyang pamumuhay ay hindi po nagtagal. 
Labing-isang taong gulang si Rizal nang dakpin ang kanyang ina, palakarin 
ng limampung kilometro patungong Sta. Cruz, at itapon sa bilangguan. 
Wala po siyang naging sala, napag-initan lang ng isang alkaldeng sinasabing 
alipores ng mga prayle. Hindi pa rito natapos ang kalbaryo ng kanilang 
pamilya. Di nagtagal, nagsimula na rin ang pagsamsam ng mga prayle sa 
mga lupain at ilang ari-arian ng mga Mercado-Rizal. 

At kung sa may kayang pamilya, nagagawa ng mga nasa katungkulan 
ang ganitong kalupitan, paano pa kaya ang mga Pilipinong sa kubo lamang 
nakatira? O ang mga pamilyang ni hindi makapag-paaral ng kanilang mga 
anak? Silang mga nakuntento na sa bansag na Indio; silang yumuyukod sa 
pagdaan ng prayle o guwardiya sibil; silang mga kayumangging nakayapak 
na kinukutya ng mga de-kalesang Kastila. 

Marahil, ang ganitong mga sitwasyon ng kawalang-katarungan ang 
unang gumising sa malay at damdamin ni Jose Rizal: May mali sa lipunang 
kanyang kinabibilangan; may ilang nasanay na sa baluktot na utos at 
panlalamang ng mga nasa kapangyarihan; at may mga Pilipinong tila manhid 
at bulag na sa kanilang pagiging alipin at sunud-sunuran. 

Humarap din sa sangandaan si Jose Rizal: sa isang banda, maaari 
niyang huwag pansinin ang mga nangyayari sa kaniyang paligid. Puwede 
niyang gamitin ang mga pinag-aralan niya sa iba’t ibang pamantasan sa 


106 


June 2010 to June 2012 


Maynila at sa ibang bansa para magpayaman at maghanap ng magandang 
mapapangasawa. Maaari siyang magpatangay na lamang sa agos ng baluktot 
na sistema, at kahit pa alam niyang mali, ay makipagplastikan na lang sa 
mga prayle tuwing may handaan. 

At sa sunud-sunod na pagharap niya sa sangandaan — mula sa 
pagkabinatang pinagkaitan ng ilang karangalan, hanggang sa pagkabayaning 
tinawag na mag-alay ng buhay para sa bayan — hindi naligaw si Rizal mula 
sa tuwid na daan. 

Nasanay tayo na ang ipinagdiriwang ay ang araw na barilin si Rizal sa 
Bagumbayan. Marahil, pinakatanyag nang sagisag ng kanyang pagkabayani 
ang pagharap niya sa balang babaon sa kanyang dibdib. Maaari siyang 
naglupasay o lumuhod, ngunit hanggang sa huling sandali ng kanyang 
buhay, buong-tapang siyang nagpamalas ng paninindigan. 

Sa harap ng sinasagisag ng kanyang pagkabitay, madaling matabunan 
ang marami pang ibang pagpapasyang ginawa ni Rizal na nagsilbing punla 
ng atin pong kalayaan. 

Rung sa loob ng isang silid na puno ng Insulares ay itrato kang mababang 
uri dahil sa kulay ng iyong balat, ilan po kaya sa atin ang makatagal upang 
magtapos ng medisina? Rung sa harap ng taglamig ay napilitan tayong 
pagkasyahin ang isang latang biskuwit mula almusal hanggang hapunan, 
mapili pa kaya nating magtapos ng nobelang magsisilbing mitsa ng 
himagsikan? Rung pagmalupitan ang iyong mahal sa buhay, magawa mo 


107 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


kayang tumugon sa paraang mapakikinabangan ng buong bayan? 

Pang-araw-araw na sangandaan po itong kinaharap ni Rizal, at di 
nalalayo rito ang mga sangandaang kinakaharap ng marami tin sa atin. 
Maaaring may ilang bagay na sa unang tingin ay simple at walang agarang 
epekto sa malawakang sakop ng lipunan, ngunit paglaon ay mag-iiwan 
ng bakas at magdudulot ng malaking ginhawa sa kapwa. Mga simple at 
pang-araw-araw na desisyon gaya ng: gagamit ba ako ng overpass, o mag- 
jaywalking lang? Magbabayad ba ako ng tamang buwis, o ilulusot ko ang 
puwedeng ilusot? Kung may makita akong mali, magwawalang-kibo ba ako, 
o gagawa ng paraan para itama ito? 

Hindi po lahat ay pinapalad na tawagin upang magbuwis ng buhay para 
sa bayan. Subalit para sa nakararami, nasusukat ang pagkabayani sa araw- 
araw nating pagharap sa maliliit na sangandaan; Ang pagsunod sa batas, 
ang paggalang sa kapwa, ang paggawa ng tama sa sinumpaan nating mga 
tungkulin, at ang manindigan sa atin pong prinsipyo. 

Marahil po, matapos ang isa’t kalahating siglo, mababaon lamang sa mga 
libro ang mga ginagawa ng inyo pong gobyerno. Ang pagpapasabay ng ARMM 
elections sa pambansang halalan; ang pagbabantay sa mga monopolya; ang 
pagbubuhos ng pondo sa edukasyon, kalusugan, at conditional cash transfer 
program — lahat po ito, sakaling mabasa o maikuwento natin sa ating mga 
apo, ay marahil tatapatan lamang nila ng hikab at kibit ng balikat. Hindi 
po mauukit sa ginto ang lahat ng ating mga Executive Order, ang mga batas 


108 


June 2010 to June 2012 


na pinagpuyatan ng ating lehislatura, at maging ang pinakamalalalim na 
desisyon ng hudikatura. 

Tinatanggap ko po ito, at ilang ulit ko na pong idiniin na hindi 
palakpakan o pagpupugay ang nagtutulak sa aking bumangon araw-araw 
upang maglingkod sa akin pong mga Boss. Nagtatrabaho tayo para sa bata 
sa lansangan na kayang maghibla ng isang kuwintas ng sampaguita, ngunit 
ni hindi pa nakakatapak sa loob ng eskuwela. Nagtatrabaho tayo dahil sa 
isang malayong baryo, sa isang maliit na isla ng Pilipinas, maaaring may 
sanggol na magiging tulad ni Rizal: tapat ang puso, walang-kapantay ang 
talino, walang-hanggan ang malasakit sa kapwa, at may wagas na pag-ibig 
sa bayan. Nagtatrabaho po tayo upang wala nang Pilipino ang kailanganin 
pang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng mga susunod sa kanya. 

Noong ika-19 ng Hunyo ng 1861, isang sanggol ang isinilang dito sa 
bayan ng Calamba. Wala pong kakaiba sa kanya: marahil kasinlaki lang ng 
isang nakakuyom na kamao ang kanyang ulo, at ni hindi kayang humawak 
ng panulat ang kanyang maliliit na kamay na paglaon ay lilikha ng dalawang 
dakilang obra. 

Nabanggit ko na rin lang po, hinihikayat ko po kayong bisitahin ang 
mga orihinal na manuskrito ng mga nobelang Noli Me Tangere at El 
Filibusterismo sa National Library. Bukas po iyan ngayong kaarawan ni 
Rizal, at kung hindi kayo makadaan ngayon, puwede pa rin po ninyo itong 
bisitahin bukas. Kaya nga po natin idineklarang holiday ang bukas: para 


109 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


habang ginugunita natin si Rizal, mas makikilala rin natin ang mga gawa 
niya. 

Malinaw po; Hindi ipinanganak na superhero si Jose Rizal. Walang 
prediksyon sa kaniyang kadakilaan; walang nakapagsabing ang anak ng 
mag-asawang Mercado ay magiging pambansang bayani ng lahing Pilipino. 
Isa’t kalahating siglo ang nakalipas, ginugunita pa rin natin ang kanyang 
kapanganakan, at tinitingala ang kanyang kadakilaan. 

Kinikilala natin si Jose Rizal dahil sa harap ng mga sangandaan ng ating 
masalimuot na kasaysayan, may isang Pilipinong muli’t muli ay piniling 
gawin ang tama — ang unahin ang kapakanan ng kaniyang kapwa, ang 
itaguyod ang pagkakaisa para sa kalayaan ng atin pong bansa — kahit pa ang 
kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. 

Matagal na pong nakahanay si Rizal sa iba pang mga dakila ng kasaysayan. 
Ngunit sinabi po niya, sa bibig ng tauhang si Elias sa kanyang Noli Me 
Tangere: 

“Mamamatay akong di man nakita ang maningning na pagbubukang- 
liwayway sa aking inang bayan! Kayong makakikita, batiin ninyo siya — at 
huwag kakalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi!” 

Wala po akong dudang binabati na natin ang bukang-liwayway ngayon, 
nang hindi nakakalimot sa mga nalugmok sa dilim, at sumusumpa: Sa 
bawat pagsubok, kapakanan ng Pilipino ang isasapuso namin; sa bawat 
sangandaan, tuwid na landas ang aming tatahakin. 


110 


June 2010 to June 2012 


Tandaan lang po natin sana; Kung ang mga dinadakila natin tulad ni 
Jose Rizal ay namili ng pansarili, nasaan na kaya tayo ngayon? Nandi to tayo 
dahil may mga nanindigan para sa atin. Maging kaaya-aya naman po ang 
gawin natin, para talaga naman pong sulit ang kanilang isinakripisyo sa atin. 

Maraming salamat po. Mabuhay si Jose Rizal. Mabuhay ang Pilipinas na 
kanyang minithi at ipinaglaban. 


Ill 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGLAGDA NG BATAS UPANG ISABAY 
ANG ELEKSYON NG AUTONOMOUS REGION 
IN MUSLIM MINDANAO (ARMM) 

SA PAMBANSA AT LOKAL NA ELEKSYON NG 2013 


[Inihayag sa Malacanan Palace noong ika-^O ng Hunyo 201l] 


Tinatawag pong the Land of Promise ang Mindanao dahil sa lawak ng 
potensyal nitong umasenso. Nasa inyo ang mayamang agrikultura, yamang 
dagat at mineral, langis at natural gas. Subalit sa nagdaang mga dekada, tila 
napabayaan ang rehiyong ito at naiwang nakapako ang tangan niyang mga 
pangako. At tila kabaligtaran pa ang naihahayag na imahen nito sa publiko. 
Nakakalungkot isipin na dahil sa mga pangyayari sa ARMM, naging 
karugtong ng pangalan nito ang mga rebeldeng grupong kinatatakutan ng 
mga dayuhan; ang karahasang dulot ng Maguindanao Massacre, at ang 
walang patumanggang pandaraya tuwing halalan. 


112 


June 2010 to June 2012 


Sa araw pong ito, isinasakatuparan natin ang isang repormang 
magtatanglaw ng pagbabago at pag-asa sa ARMM. Nilagdaan natin ngayon 
ang batas na magpapaliban sa eleksyon sa rehiyon at magsasabay sa lokal at 
pambansang halalan. 

May ilan pong nagtatanong: bakit ba kailangang ipagpaliban ang 
eleksyon? Ang iba, nagrereklamong hindi raw ito maka-demokrasya; na 
ipinagkakait nito sa kanila ang kalayaan na makapili ng kanilang mga 
pinuno. 

Ang ibabalik ko namang tanong sa kanila: sa dinatnan nating kalakaran, 
tinatamasa ba ng ARMM ang tunay na demokrasya? 

Rung ang makikita po natin tuwing eleksyon ay ganito: mga botanteng 
dinidiktahan kung sino ang isusulat sa balota, may demokrasya kaya ba? 
Mga estudyanteng napipilitang upuan ang mga balota upang protektahan 
ang mga boto habang pinapaligiran ng mga armadong tauhan ng mga 
politiko, may demokrasya ba? Mga gurong akap-akap ang mga balot box, 
nangangatog dahil sa pagbabanta sa kanilang mga buhay, may demokrasya 
ba? 

Balikan din po natin ang ilang tagpo noong 2007 elections. Nang 
inihayag ang resulta ng halalan sa Maguindanao, ang lumabas: 12-0. 
Lahat po ng pambatong senador ni Ginang Arroyo, panalo. Papaano po 
kaya nangyari ito? Sa isip ko, ganoon na lang kaya kalaki ang fans club ng 
koponang Arroyo sa ARMM? 


113 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Hindi naman po siguro posible na kapag ibang partido ang ibinoto mo, 
biglang nawawalan ng tinta ang gamit mong pluma. O baka naman ang 
kanilang mga balota, tinangay lamang ng hangin. Hanggang ngayon po, 
isang napakalaking palaisipan pa rin ang mga ganitong tagpo. 

Alam ko pong hindi lingid sa kaalaman ninyo ang mga pangyayaring 
tulad ng mga ito. At lalo pa po tayong napapailing sa iba pang suliraning 
natuklasan natin sa ARMM. 

Isa pa rin ang ARMM sa pinakamahirap na rehiyon sa bansa. Ang 
naitala pong insidente ng kahirapan sa mga pamilya sa ARMM noong 2009 
ay nasa 38.1 percent, at lahat po ng probinsya sa rehiyon ay nasa ilalim 
ng national poverty incidence, na 20.9 percent. Ang Maguindanao ang 
may pinakamalubhang insidente ng kahirapan sa rehiyon na may naitalang 
44.6 percent sa taon ding iyon. 

Nakapagtataka naman po yatang umabot pa rin sa sitwasyong ito ang 
ARMM, sa kabila ng pondong inilalaan taun-taon para sa kapakanan 
ng rehiyon. Nakakalungkot nga po dahil tila naging manhid na ang mga 
taga-ARMM sa garapal na kalakaran ng ilang mga pinuno rito. Ang ibang 
nahalal sa puwesto, naglalakihang mga mansyon ang inuuwian, samantalang 
ang mga kababayan nila, maalikabok at lubak-lubak pa rin ang kalsadang 
dinadaanan. Kapag may mga proyektong pinagkagastusan, diretso lamang 
ito sa bulsa ng kung kanino; kapag may procurement na inilabas, walang 
public bidding; kapag gumastos, walang liquidation, at kapag sumahod 


114 


June 2010 to June 2012 


ang ibang mga lokal na opisyal, halos hindi na magkasya sa calculator ang 
kanilang suweldo. 

Kakaiba nga ho talaga ang ARMM; mayroon na pong “ghost school,” 
ay kailangan po ng “ghost teacher.” 

Ang mga ganitong datos at palakad ang nagtulak sa atin upang umaksyon 
agad. Ngayong tayo na po ang nasa panunungkulan, hindi na po natin 
maaatim ang muling paghahari ng ganitong mga insidente at paghihirap ng 
ating mamamayan. Gaya ng sabi ng aking ama noon: ang unang kalayaan 
na dapat nating makamit ay ang kalayaan mula sa kagutuman. 

Malinaw pong nakapiit sa katiwalian ang rehiyong ito. Pinosasan ang 
kalayaan ng mga taga-ARMM; hindi nabibigyan ng puwang ang tunay na 
boses ng mamamayan. Upang mahinto ang mga iregularidad sa pamamahala 
sa ARMM, isinulong natin ang pagpapaliban ng ARMM elections para 
isabay na natin ito sa lokal at pambansang halalan. Maraming salamat po 
sa ating mga kaalyado sa Kongreso at Senado, sa pamumuno po ni Senate 
President Juan Ponce Enrile at House Speaker Sonny Belmonte, at sa mga 
nanguna’t sumuporta sa pagsusulong ng batas na ito. Dahil sa pakikiisa 
at pagkakaisa ng lehislatura at ehekutibo, pinagtibay na natin ngayon ang 
repormang magtatanglaw na tunay na demokrasya sa mga taga-ARMM. 

Mahalaga pong sa bawat programa, kapag tinanong tayo kung ano ang 
nais nating mangyari, hindi tayo uutal-utal. Malinaw ang ating hangarin 
para sa ARMM: Upang marinig ang tunay na saloobin ng taumbayan. 


115 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


tutuldukan na natin ang paghahari-harian ng mga politikal na angkan 
na pasimuno ng dayaan sa eleksyon, at bubuwagin natin ang kanilang 
mga private army. Bukod pa rito, isasakatuparan din ng DILG ang isang 
roadmap para sa mga reporma sa rehiyon — tungo sa tunay na kaunlaran 
at kapayapaan sa ARMM. Kaakibat po ng repormang elektoral na ating 
isinusulong dito, lilinisin natin ang voters’ list, sa pamamagitan ng muling 
pagpapatala ng mga botante, at pagiging moderno ng eleksyon. Patitibayin 
din natin ang pakikiisa ng civil society groups, na magkakaloob ng mga 
voter’s education, at magsisilbi ring mga watchdog sa halalan. 

Ngayong tayo na ang nanunungkulan, hindi natin hahayaang makalusot 
ang anumang katiwalian. At kung may makalusot man sa kanila, di tayo 
mapapagod na habulin at panagutin sila. Sa pagpapaganap ng batas na 
nilagdaan natin ngayon, mas mapapaigting natin ang mabuting pamamahala 
at mas magiging bukas at malinaw ang ating patutunguhan. Babantayan 
ng DILG ang operasyon ng ARMM para tiyakin na nasusunod ang batas. 
Ipinahinto na rin po natin ang pagkakaloob ng cash advances ng ibang mga 
opisyal para sa procurement ng mga gamit, supplies, at mga ipamamahaging 
serbisyo para sa mga mamamayan. Sisiguraduhin nating dadaan sa public 
bidding ang mga procurement at magiging malinaw ang pagkakaloob nito 
sa mga intended beneficiaries para sa maayos na dokumentasyon. Bahagi ito 
ng ating mga hakbang upang isiwalat ang mga tinatagong transaksyon at 
pag-shortcut sa burukrasya. 


116 


June 2010 to June 2012 


May mga pagkakataon pong kailangan munang kalkalin at ayusin 
muna ang nakagawian nang sistema bago ito maipatupad nang maayos. 
Ang pinirmahan nga po nating batas ay isang malaking hakbang sa 
pagsasakongkreto sa katuparan ng pangarap natin sa ARMM. Ang gusto 
natin — wala nang estudyante ang papasok sa paaralan nang may tuyong 
lalamunan dahil sa kawalan ng malinis na tubig na maiinom; wala nang 
guro ang napipilitang maghigpit ng sinturon dahil sa kakaramput na sweldo 
at sa puro pangakong benepisyo; at wala na ring amang wala nang ibang 
makitang paraan kundi kumapit na lang sa patalim para lang may maihain 
sa kanyang pamilya. 

Ang mga mithiin pong ito, maisasakatuparan kaya natin sa loob ng 
isa’t kalahating taon? Maaaring hindi po. Ngunit umaasa tayo na kapag 
naranasan ng ARMM ang maayos at tapat na pamamalakad, sila na mismo 
ang tuloy na magpapatulak at magtutulak na ipagpatuloy ang nasimulan na 
nating pagbabago. Ito na po marahil ang pinakamagandang pagkakataon 
natin upang tuldukan ang matagal nang problema ng rehiyon. Muli, 
maraming salamat sa ating mga mambabatas at sa mga lider ng ARMM na 
sinuportahan ang batas na ito sa kanilang pakikiisa at pagiging kabalikat sa 
pagtutuwid sa baluktot na sistema. 

Tiwala po akong ang pagpapaliban at pagsasabay ng halalan sa 
ARMM sa lokal at pambansang halalan ay susi upang maisagawa ang mga 
kinakailangang reporma sa rehiyon, at magsisimula lamang ito kapag hindi 


117 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


na nabubusalan ang karapatang bumoto ang mga taga-ARMM, at may 
naihalal silang tapat, may malasakit, at maasahang pinuno. Dito lamang 
maibabalik ang Mindanao na nakilala bilang the Land of Promise — isang 
rehiyong hindi tambakan ng mga pangakong napapako lamang, ngunit isang 
rehiyong pugad ng kasaganahan, tangan ang kaniyang pinaka-potensyal, 
at natatanglawan na ng liwanag ng pag-asa. Talaga naman pong kaysarap 
sabihing; Puwede na po muli tayong mangarap. Magkapit-kamay tayo sa 
pagtahak sa tuwid na daan tungo sa katuparan ng mga pangarap na ito. 

Maraming, maraming salamat. 


118 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA ANIBERSAYO NG KANYANG 
PANUNUMPA BILANG PANGULO 


[Inihayag sa PhilSports Arena, Pasig City noong ika-^O ng Hunyo 201l] 


Mga minamahal ko pong kababayan, 

Isang taon na rin nga po pala ang lumipas. Naaalala pa po kaya 
ng lahat ang pinagdaananan na po natin? Dati, kapag nakarinig ka 
ng wang-wang sa kalsada, wala ka nang magawa, hindi ho ba, kundi 
tumabi. Ang pinakamatayog mong pangarap ay makakuha ng VISA para 
makapagtrabaho sa ibang bansa. Matutulog ka nang mahimbing sana, 
ngunit gigisingin ka ng bahang halos umabot na sa iyong higaan, dahil 
wala man lang babalang ipinaabot sa iyo ang PAG ASA. Ilan po ba sa atin 
ang sumuko na at nagsabing wala na sigurong makakamit na hustisya 
ang limampu’t pitong Pilipinong minasaker sa Maguindanao? 

Naalala po ba ninyo ang panahon kung kailan kapag may maririnig 


119 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


kang masamang balita, ‘di mo man lang makuhang umiling dahil alam 
mong may mas masahol pang parating? Noon, sabay-sabay ang mga 
Pilipinong nagbuntong-hininga: tiisin na lang natin, tutal patapos na rin 
naman ito. ‘Di po ba’t nabigla tayong lahat nang umangat ang ekonomiya 
bago mag-eleksyon noong isang taon — iyon po pala, kaya umangat, 
nakaantabay na, hindi lang tayo kundi ang buong mundo, sa pagbaba 
ng administrasyong Arroyo, at sa napipintong pagtatapos ng kalbaryo 
ng Filipino? ‘Di po ba’t parang kahapon lang nang iabot ninyo sa akin 
ang naghihingalong liwanag ng pag-asa, at tinawag ninyo ako upang 
ipaglaban ang atin pong daang matuwid? 

Sa panahon pong tinawag ako ng taumbayan, ni isang karatula o 
polyeto ay wala pa po akong naiimprenta, dahil alam naman po niyo, 
wala po talaga akong kabalak-balak tumakbo. Hindi ko po inambisyon 
na sagupain ang dambuhalang problema na ipapamana ni Ginang 
Arroyo — mga problemang pilit kong hinadlangan noong nasa Kamara 
de Representantes tayo, at sa Senado pa lang ako. At nakita ko na rin 
naman, sa karanasan ng pumanaw kong ina, kung gaano kabigat ang 
tungkulin maging isang Pangulo, lalo pa kung mamanahin niya ay 
sistemang nilapastangan. Tinanong ko ang aking sarili: kakayanin ko 
kayang kumpunihin ang lahat ng ito? 

Malalim ang pagmumuning dinaanan ko bago tumugon sa inyong 
panawagan. Ngunit nang abutan po ako ng garapong puno ng barya 


120 


June 2010 to June 2012 


para lamang makatulong sa kampanya; nang salubungin ako ng madlang 
‘di man lamang makabili ng payong na panangga sa init ng araw; nang 
sinabi ninyo sa aking hindi ako nag-iisa — hindi ko po itong masikmurang 
tanggihan. Hindi ko po kinayang sabihin na, “pasensya na kayo, 
naduduwag po ako, at gusto ko pa sanang humaba ang buhay ko.” Ang 
sinabi ko po noon: Filipino, kasama mo ako. Itutuwid natin ang baluktot, 
tatanggalin natin ang tiwali, at itatama natin ang mali. 

Narito po tayo ngayon, isang taon matapos markahan ang wakas ng 
pamahalaang bulag at bingi sa hinaing ng kanyang mamamayan. Ipinasa 
po sa atin ang isang tahanang lumulundo ang kisame at bitak-bitak ang 
mga pader. Kinahoy na nga po ang mga muwebles, ipinangutang pa ang 
pamalit. Ang masaklap niyan, alam kong mamanahin natin ang mga 
utang na iyon, sampu ng lahat ng dumi na ikinalat nila. 

Ang pinangangambahan nating pangit na daratnan, mas sukdulan 
at kasuklam-suklam pa pala ang tunay na kalagayan. Halimbawa: mula 
taong 1972 hanggang taong 2000, umabot sa 12.9 billion pesos ang 
utang ng NFA. Nang dumating si Ginang Arroyo, sa loob lamang po 
ng isang taon, o 2001, naiangat niya ang utang na iyan sa labing walong 
bilyong piso. Ulitin ko lang po: Mula labindalawa, isang taon na lumipas, 
naging labing walong bilyong piso ang pagkakautang ng NFA. Hindi pa 
po siya nakuntento; pagbaba niya sa puwesto, ‘yung dating twelve billion 
na minana niya, nasa 177 billion pesos na po ang utang na ipinamana sa 


121 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ating lahat. Isanlibong porsyento at mahigit pa ang itinaas ng utang ng 
NFA: record-breaking po talaga ang ginawa nilang pagbabaon sa atin sa 
utang, hindi ho ba? 

Ganitong uri ng administrasyon ang humihikayat sa ating kilalanin 
ang kanilang mga nagawa, at tumuntong sa kanilang mga balikat. 
Ganitong uri ng administrasyon ang nagsasabing wala daw pagbabago, 
at sa malalim na bangin lamang tayo dadalhin ng tuwid na daan. 
Magpapaloko pa po ba tayo sa pagpupumilit nilang padudahin tayo, 
para sa pagkalito natin, magkaroon ng puwang na bumalik ang lumang 
sistema? 

Hindi na po ako magsasayang ng panahon para makipagbangayan sa 
kanila. Nagpapasalamat na lamang po ako sa pag-amin ni Ginang Arroyo 
na ‘di umano’y kabaliktaran raw niya ako. Sa wakas, magkasundo rin po 
kami. Talagang magkabaliktad po kami. 

Dahil hindi na nga po ako sasagot, hahayaan ko na lamang tumugon 
ang dalawampu’t isang libo at walong daang pamilya ng sundalo at 
kapulisan na maaari na ngayong magkaroon ng disenteng tahanan bago 
matapos ang taong ito. 

Dalawang linggo po, o halos dalawang linggo, inaasahan ko na 
tutuparin ng NHA na 4,000 doon sa unang dalawampu’t isang libong 
iyan ang ipagkakaloob na natin sa mga nararapat na kawani po ng 
gobyerno na bibilang sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan — at umpisa 


122 


June 2010 to June 2012 


pa lang ho iyan. 

Hahayaan ko na lang tumugon ang mga maralitang kababayan 
nating nakarehistro na sa Conditional Cash Transfer program. Apat na 
araw mula ngayon, sasaksihan ko po mismo ang paglagda ng ikalawang 
milyong benepisyaryo ng CCT. Uulitin ko lang po, two million na po ang 
na-i-enroll natin sa CCT pagdating ng July 4. 

Hahayaan ko na lang din pong tumugon ang halos 240,000 
magsasaka na nakikinabang na ngayon sa mahigit 2,000 kilometrong 
farm-to-market roads na nailatag natin sa loob lamang ng isang taon. 

Sila nga po ang tanungin natin? ‘Di ba’t mabnaw ang pagbabago? 
Noon pong isang taon, barko-barkong toneladang bigas ang inaangkat, 
at katakut-takot din ang gastusin sa mga bodegang pinagtatambakan 
nito. 1.3 million metric tons lang po ang kailangan natin pampuno sa 
kakulangan ng ating ani, pero umangkat sila ng dalawang milyong 
metriko tonelada. Ngayon po, halos kalahati na lang ang inaangkat 
nating 660,000 metriko tonelada. 

Hindi po tayo nag-magic para dumami ang bigas na inaani natin 
dito: itinutok lang po natin ang pondo ng irigasyon sa kung saan ito 
pinakamura at mabisa; pinalawak ang paggamit ng maiging klase ng 
binhi; at pinalawig din ang upland rice farming. Lahat po ito, nagdulot 
ng dagdag na labinbmang porsyento sa ating inani noong hubng taon, at 
ng pinakamataas na ani sa kasaysayan ng dry season cropping. Pasensya 


123 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


na po kayo, bihira lang ako magtayo ng sariling bangko: 1.3 million 
tons kulang natin taon-taon. Itong unang taon natin, ang aangkatin 
800,000 — para may konting reserve — pero 600,000 tons na lang ang 
kakailanganin natin. Palagay ko po, sa 2013, talagang pupurihin ko 
kaliwa’t kanan si Secretary Alcala ‘pag totoo nga po na self-sufficient na 
tayo sa rice sa 2013. 

Noon pong isang taon, ilan po ba sa atin ang nangahas mangarap 
na ang bigas na ating isasaing, dito rin sa Pilipinas itatanim, aanihin, 
at bibilhin. Mukha pong matutupad nga: nasabi ko nang ipinangako ni 
Secretary Proceso Alcala, dinidiin ko po para maalala natin lahat kung 
sino ang nangako, na bago matapos ang 2013, hindi na natin kailangan 
pang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. 

Mantakin po ninyo: dahil sa tamang paggugol at pagtapal sa mga 
sugat sa sistema na tinatagasan ng pera ng bayan, nakalikom tayo ng 
dagdag na pondo upang magpatupad ng mga programang higit pa sa 
napaglaanang pondo sa ating General Appropriations Act. Nagawa natin 
ito nang walang itinataas na buwis. Labindalawang bilyong piso na po 
ang tumutustos sa ating mga pangangailangan: mula sa Pantawid Pasada 
sa mga pampublikong sasakyan na tinamaan ng pagtaas ng presyo ng 
langis; hanggang sa pampasahod ng 10,000 nurse na nakadestino sa 
mga maralitang lalawigan; mula sa pambili ng mga modernong barko 
na magtatanod sa ating mga baybayin; hanggang sa marami pang ibang 


124 


June 2010 to June 2012 


mga programa at proyektong totoong napapakinabangan ng kabuuan ng 
atin pong bansa. 

Isipin na lang po ninyo kung hinayaan lang natin ang walang-saysay na 
paglustay sa kaban ng bayan. Baka po naglalakad na lang ang mga tsuper 
natin. Baka po ang mga nakaratay sa mga lalawigan ay nananatili pang 
ngumunguya ng dahon para lunasan ang kanilang mga karamdaman. At 
baka po patuloy na ngang miski mga isda ay hindi man lang masindak sa 
ating Hukbong Pandagat. 

Pabahay, bigas, seguridad, pasahod, kalsada, pantawid pasada, at 
salbabida para sa mga kababayan nating nilulunod ng kahirapan: iyan 
po ang pagbabagong inaani natin ngayon. Alam naman po ninyo, hindi 
naman po natin nahukay ang kayamanan ni Yamashita para maipatupad 
ang mga ito. Hinabol lang po natin ang mga tiwali sa gobyerno, itinama 
natin ang paggugol ng pera, at itinuwid natin ang mga baluktot sa sistema. 

Tingnan nga lang po natin ang ginawa nila sa Philippine National 
Construction Corporation: ni hindi nga po nila magawang mag-remit ng 
disenteng kita sa taumbayan, may kapal ng mukha pa silang umentuhan 
ang kanilang mga sarili. Limang pahina po ang memo na ipinasa sa akin 
ng bagong mga opisyal ng PNCC, na nagdedetalye ng mga katiwaliang 
kanilang naungkat at isinasaayos: mula sa mga walang katuturang 
posisyon na pinasasahuran ng kalahating milyon kada buwan, hanggang 
sa mga cellphone plan na wala namang silbi sa kanilang katungkulan; 


125 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


mula sa mga kagamitang ibinebenta nang palugi para lamang diumanong 
kumapal ang kanilang bulsa, hanggang sa mga inimbento nilang fixed 
allowance na bind! bababa sa siyento mil kada buwan; lahat po iyan ay 
itinigil natin. Kaya naman ang dating monthly expense na 22 million 
pesos, naibaba na natin sa 11 million pesos. 

Isa pa pong halimbawa itong kalokohang natuklasan natin sa PCSO. 
May pera sila para mag-over-budget sa patalastas na nagbabalandra 
ng mukha ng kung sino-sinong politiko sa telebisyon, pero wala silang 
pera para magbayad ng tatlong bilyong pisong utang sa mga ospital ng 
gobyerno. Dahil sa utang na di mabayaran — dahil sa katiwalian — ang 
mismong ospital na pinopondohan ng gobyerno, ayaw nang tanggapin 
ang garantiya ng kapwa nila sangay ng gobyerno. Isipin po ninyo iyon, 
itinayo, ‘di ba, Philippine Charity Sweepstakes Office — iba ho ang 
ginugulan ng charity. 

‘Di po ba’t sasakit din ang batok ninyo sa kalakarang ito? Pagsisiwalat 
sa kalokohan, sa halip na pakikisawsaw sa katiwalian: ito po ang 
pagbabagong sinasabi natin. 

Alam ko rin pong marami sa atin ang nag-aapurang anihin na ang 
mga bunga ng naipunla nating reporma. ‘Di ko naman po masisi ang 
taumbayan na, dumaan sa isang dekada ng katiwalian, at ayaw nang 
maniwalang posibleng magkaroon ng gobyernong handang tumahak sa 
tuwid na daan. May ilan pong nahihirapang mapagtanto na kailangan 


126 


June 2010 to June 2012 


nating magtulungan, magsaluhan, at mag-ambagan para maabot ang 
ating mga mithiin. Alam ko po ang pinanggagalingan ninyo: Ako man po 
ay nangangarap na bukas makalawa ay magising tayong may solusyon na 
sa bawat problemang minana natin. Ngunit alam ko pong mulat din kayo 
na wala ring maitutulong ang mabilisan, ngunit walang bisang solusyon. 
Kailangan ang maingat na paglalatag ng reporma, ang pagsigurong 
epektibo ang ating mga programa, at ang pangmatagalang mga tugon na 
hindi na magpapamana ng problema sa susunod na salinlahi. 

Simple lang naman po, hindi ba? Nakita naman natin kung paano 
tayo nagdusa noong nakaraan, at nakita rin natin ang sitwasyong gusto 
nating makamit sa kinabukasan. ‘Di po ba’t ngayon, buong-loob na 
nating pinupunan ang puwang sa pagitan ng mga katagang “sana” at ng 
“kaya,” at nakikilahok na rin ang bayan upang ang ating mga mithiin 
ay maabot na nating lahat sa wakas? ‘Di po ba’t ngayon, nasaang panig 
man tayo ng usapan, ang nagbubuklod pa rin sa atin ay malasakit para 
sa bayan? Ngayon po, bawat kibot natin, nasusundan na. Nagtataka ako: 
kung may isyu at magtikom ka ng labi, di maubos ang batikos sa akin. 
Kapag naman naghahayag ka ng kuro-kuro, pakialamero ang bansag 
sa akin. Kulang na lang po, kung minsan iniisip ko, hatiin ko ang aking 
katawan at maging manananggal na lang po ako para mapagbiyan ang 
lahat ng bumabatikos sa akin. Pero iyon po kasi, tanda lamang talaga na 
mayroong mga tao, ay aw nilang gumanda ang atin pong inang bansa. 


127 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Sinabi ko po sa inyo noong araw: kung walang corrupt, walang 
mahirap. Katumbas ng tamang pamamahala ang direktang benepisyo sa 
taumbayan, lalo na sa mga kapos po sa buhay: bawat tableta ng gamot na 
pinopondohan ng gobyerno para sa ating maralitang kababayan, bawat 
pulgada ng kalsada, bawat pagkakataong makahanap ng disenteng 
pagkakakitaan — lahat po iyan ay bunga ng integridad at malasakit 
ng inyo pong pamahalaan na nakikipagtulungan sa sambayanan. 
Maliwanag po ang patutunguhan natin, at diretso tayong tutungo po 
doon. Ang serbisyong nakalaan para sa inyo ay dumarating sa inyo: 
hindi napupunta sa bulsa ng mga naghahari-hariang kung tingnan, 
ampaw naman pala. 

Malayo na po ang narating natin sa loob lamang ng isang taon. 
Isipin na lang po ninyo kung gaano pa katayog ang mga maaabot natin 
sa susunod na limang taon. Saksi ang Filipino at ang buong mundo: 
Nagbubunga na ang pagbagtas natin sa tuwid na landas. Ngayon pa ba 
tayo aatras? 

Sinisikap pa rin pong buwagin ng mga tiwali ang pananalig na 
nagtulak sa aking tumugon sa inyong panawagan, at nagbunsod sa ating 
tagumpay noong nakaraang halalan. Inaasahan po natin ito, at alam 
kong nasa likod ko rin po kayo sa pakikipagsagupa natin sa mga mapang- 
api. Sinabi ko po dati: kayo ang aking lakas, ang lakas na bukal ng mga 
tagumpay na inaani na natin ngayon, at ng tuluyan at napipinto nating 


128 


June 2010 to June 2012 


pagpitas sa katuparan ng atin pong mga pinapangarap. 

Hindi kailanman magbabago po ito. Kayo pa rin ang boss ko. 

lyong unang taon po ay puwede na rin ‘yung nagawa natin. Pero 
‘yung susunod na taon, inaasahan kong lahat ng kawani ng gobyerno, 
sampu ng sambayanan, ay lalong magtutulungan — dahil gusto ko pong 
tumulin nang tumulin, ang pagbabago nating ninanasa na marating ay 
lalong maging katuparan na. 

Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. 


129 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGLAGDA NG OATH OF COMMITMENT 
NG IKALAWANG MILYONG BENEPISYARYO 
NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM 


[Inihayag sa Heroes Hall, Malacanan Palace noong ika-4 ng Hulyo 201l] 


Nasaksihan po natin ang paglagda nina Secretary Dinky Soliman 
at ni Tatah sa kanyang oath of commitment. Si Secretary Dinky, na 
‘di-matawaran ang katapatan, at kaytagal nang naglilingkod po sa 
gobyerno — at si Tatah, na sa edad na 28, sorry, Tatah, nabanggit natin 
ang edad mo ngayon, ay may lima nang anak. Labintatlong taong gulang 
na po ang panganay ni Tatah; ang ibig sabihin, 15 taong gulang pa lang 
po si Tatah, nagluwal na siya ng sanggol, at 13 taon na po niyang pinipilit 
pagkasyahin ang anumang kapiranggot na kita nila ng kanyang asawa 
para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Hang beses 
po kaya niyang narinig, at ng marami pa hong ibang pamilya, ang uha 
ng kanyang anak na maysakit, ngunit napilitang magpatahan gamit ang 


130 


June 2010 to June 2012 


kanta, dahil walang pambili ng gamot? Hang beses kaya siyang hiningan 
ng pambili ng lapis o papel, at wala siyang maisagot kundi, “Pasensya na 
muna, anak”? 

At ilan taon na po bang nagkikibit-balikat ang gobyerno, na kulang 
na lang ay magsabi nang, “hindi ko naman kakilala ‘y^i^5 'di ko na kargo 
‘yan.” 

Ang kuwento po ni Tatah ay kuwento rin ng marami pang pamilyang 
Filipino — pamilya na ang mga miyembro ay itinutulog na lang ang 
pagkalam ng sikmura; dinadaan sa dasal ang karamdaman, apuyin 
man ng lagnat; at napapabuntong-hininga na lamang kung napipilitang 
patigilin sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Hindi po nalalayo sa 
sitwasyon ni Tatah ang ina ng mga paslit na nakikipagpatintero sa mga 
motorista para sumabit sa dyip at mag-abot ng sobre, o sa gitna ng ulan 
ay may tangan na basahan at nagpupunas ng salamin ng magagarang 
sasakyan. 

Sa harap ng mga mukhang ito — mga mukhang kayhirap tingnan dahil 
nagbubunsod ng pananagutan — tayo po ba’y magkikibit-balikat na lang 
din, gaya ng nakasanayan na ng karamihan sa kanilang pamahalaan? 

Narito po ako para sabihing hindi. Dahil naniniwala po tayong ang 
pagmamaang-maangan at pagbubulag-bulagan ay ang mismong sanhi 
ng paghihirap ng ating mga kababayan. Dahil naniniwala tayong ang 
kamanhiran ay ang pinakamalaking salot sa lipunan. Dahil hindi ko po 


131 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


kayang maatim na habang sunod-sunod ang pag-upgrade sa ating credit 
rating, habang dumarami ang estadistikang nagsasabing umaangat tayo, 
mayroon pa ring mga Tatah na hindi man lang makakapagpa-check-up 
bago dumating ang kabuwanan. 

Malasakit, pananagutan, pagkakapantay-pantay: iyan po ang 
pilosopiya sa bkod ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 
Babaguhin po natin ang kuwento ni Tatah. Sa pangunguna po ni Secretary 
Dinky, hinanap ng Department of Social Welfare and Development ang 
mga karapat-dapat na benepisyaryo ng ating Conditional Cash Transfer 
Program. Isa na po ngayon ang pamilya ni Tatah sa mahigit dalawang 
milyong pamilyang Pilipino na nairehistro na sa 4Ps na mabibigyan ng 
suportang pinansyal para makaahon sa kahirapan. 

Ang pamilya po ni Tatah ang naitalang ikalawang milyong pamilyang 
benepisyaryo ng CCT, at sa Setyembre ay magsisimula na siyang 
makatanggap ng cash grants mula sa programa. Mantakin po ninyo, 
kung napako lang tayo sa isang milyong benepisyaryo ng CCT tulad 
noong 2009, hindi sana umabot si Tatah sa bstahan. Kung nagpatalo 
po tayo sa mga kontra, saan po kukuha ng lakas na mangarap ang mga 
katulad po ni Tatah? 

Uubtin ko lang po: hindi tayo nagpapabmos sa programang ito. 
Hindi ito tulad ng game show kung saan depende sa mood ng host, basta- 
basta na lang tayo magpapakawala ng pera, lalo na po ngayon: per a po 


132 


ng bayan ito. Hindi tayo namimigay ng pera: namumuhunan tayo sa 
kinabukasan ng Filipino. 

Kapalit ng tulong mula sa kaban ng bayan, kailangan ni Tatah 
magpacheck-up kung buntis; kailangan niyang papasukin sa paaralan 
ang mga anak; kailangan niyang pabakunahan ang kanyang sanggol. Sa 
madaling sabi, ipinupunla natin ang perang ito — 22 bilyong piso parang 
dalawampu’t tatlong bilyong piso na po ito, sa taong ito, na patataasin pa 
sa susunod na taon para makasakop ng mas maraming benepisyaryo — 
upang sa paglaon ay magbunga ng isang bayang malusog, may pinag- 
aralan, at may kakayahang umasenso. At hangga’t marami pa rin ang 
hindi makapag-aral ang mga anak, hangga’t hindi naaagnas ang linyang 
naghahati sa mga kasarian sa lipunan, hangga’t hindi napapababa 
ang bilang ng mga sanggol na hindi nasisilayan ang buhay sa labas ng 
sinapupunan, hangga’t marami pa rin ang mga inang namamatay sa 
panganganak, hindi tayo titigil sa pagsagip sa mga kagaya po ni Ginang 
Tatah. 

Hindi po natin pinapa-jackpot ang mga benepisyaryo nito, sa halip, 
pinakikintal natin sa kanila ang halaga ng disiplina at pagkakaisa ng 
mamamayan at pamahalaan — disiplinang gamitin ang pera sa wastong 
paraan, at buhayin ang diwa ng bayanihan kung saan inaalalayan natin 
ang nangangailangan. 

Binibigyan kayo ng CCT ng tiket para makasama sa pag-arangkada 


133 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ng ating ekonomiya, na sa bawat numerong indikasyon ng pag-unlad, 
katumbas ito ng maraming bilang ng trabaho, ng makapagtatapos ng 
pag-aaral, at makapagpapagamot sa ospital. 

Salamat po sa mga benepisyaryo natin na tinutupad ang ating 
kasunduan sa CCT. Patunay po kayo na sa maayos na pamamalakad, hindi 
kailangang manindak o mag-under-the-table para lang pumanig sa atin 
ang nais nating resulta. Pero hindi po tayo magiging kampante, sapagkat 
sa tala ng DSWD, siyam sa bawat sampung benepisyaryo ng CCT ang 
nakakatupad sa mga kondisyon ng programa. Ibig sabihin, may isa pa rin 
sa kanila, binigyan mo na nga ng salbabida, ayaw pa ring magpasalba. At 
kapag nagpatuloy ito, hindi lang pondo ang nasasayang, kundi pati ang 
pagkakataon na naibigay sana sa ibang potensyal na benepisyaryo. Kaya 
naman ngayong araw, bahagi ng pagdiriwang natin ang pagtibayin pa 
ang ating kasunduan — sa pamamagitan ng panunumpa natin sa isa’t isa 
na hindi tayo lalabag sa patakaran at hindi tayo manlalamang. 

Patuloy naman pong tutumbasan ng ating gobyerno ang inyong 
katapatan. Patuloy pang pinapatatag ng DSWD ang mga programang 
tunay na nagseserbisyo sa mga Pilipino. Pinagsama na nga po ng DSWD 
ang CCT, ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and 
Integrated Delivery of Social Services, o mas kilalang KALAHI-CIDSS, 
at ang Self-Employment Assistance-Kaunlaran o SEA-K Program, mas 
madali ho ito sa abbreviation talaga, upang bigyan ng kakayahan ang 


134 


June 2010 to June 2012 


mga maralita nating kababayan na makibahagi sa solusyon sa kanilang 
mga problema. 

Kaakibat ang pagsuporta ng ating administrasyon, nakikipag- 
ugnayan na rin ang DSWD sa iba pang ahensya para sa maayos na 
implementasyon ng CCT. Nariyan po ang Department of Health para 
siguruhin ang basic obstetric care, post, and prenatal, at ang pagkakaroon 
ng sapat na midwives sa mga lugar na sakop ng CCT. Dahil naman sa 
nakakaalarmang datos na apatnapung porsyento ng ating mga kababayan 
ang hindi man lang nakakakita ng health professional, tumugon tayo sa 
pamamagitan ng RN Heals Program at Doctors to the Barrios Program. 
Mahigit walumpung doktor na po ang naglilingkod sa mga pook na sa 
loob ng mahabang panahon ay umaasa lamang sa bisa ng hilot, pagtatapal 
ng pinakuluang dahon, at pag-nguya ng mga halamang gamot. Sa tulong 
naman po ng DepEd, tutugunan natin ang mga kakulangan sa classrooms 
at teachers. 

Ang ibig pong sabihin ng lahat ng ito: hindi tayo nagkakakawag lamang 
upang malunod din lamang paglaon. Nakalatag ang piano; magkakatugma 
ang kilos ng bawat sangay ng gobyerno; nakatuon ang lahat ng ito sa 
pampang ng tunay at pangmatagalang pag-unlad. 

Tinawag tayo ng taumbayan, hindi para magpayaman sa katungkulan. 
At sa isang taon nga po natin sa panunungkulan, napagtanto natin: 
puwedeng manungkulan nang hindi nasisilaw sa suhol at kapangyarihan. 


135 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


na puwedeng maglingkod sa pamahalaan at maging tunay na instrumento 
sa pag-asenso ng mga Filipino. Manalig kayo, sa mga reporma natin sa 
CCT, Hindi na kukunsintihin pa ang sistemang pinipili ang benepisyaryong 
makatutulong sa pagkapanalo ng isang kandidato; Hindi na ito ang 
programang iniaabot ang pondo sa mga pamilyang malapit sa politiko. 

Marami pong baluktot sa sistemang ating dinatnan na kailangan nating 
idiretso. Hindi po natin ito basta-basta maaapura, kundi, may maiiwan pa 
rin tayong bitak sa sistema. Samahan po ninyo ako sa pag-aruga sa ating 
mga kababayang nangangailangan ng suporta. Hindi sapat na alamin lang 
natin ang problema, hindi tama na ambunan lang ng awa ang naghihirap, 
at ang palimusan lang ang mga paslit sa lansangan. Kailangan natin ng 
mga aksyon na magdudulot ng pangmatagalang solusyon. Titiyakin nating 
hindi tayo mapipigilan ng iilan sa hangarin nating marating ang Pilipinas 
na malayong-malayo sa kalagayang dinatnan natin. Sa pinagsama-sama 
nating lakas at tiwala sa isa’t isa, wala pong makahahadlang sa ating 
bayanihan para sa ganap na kaunlaran. 

Bago po ako magtapos: Alam po ninyo, noong araw po nang mayroong 
mga ibang palaisipan, “ay pakialam ko sa nga kanila — hindi ko sila 
kaano-ano, hindi ko sila kamag-anak,” sa akin pong palagay ay talagang 
napakamali nito. Sa akin pong pananaw, hanggang mayroong naiiwang 
Filipino, wala pong Pibpinong kayang umangat. Dahil talaga naman pong 
imbes na magtulung-tulungan tayong makaraos sa ating kahirapan ay 


136 


June 2010 to June 2012 


talagang ‘pag may naiwanan po ay talagang dalahin ang lahat. 

Kaya importante po, mga kasama, dito po ay nabigyan tayong lahat ng 
pagkakataon — ako po, para maglingkod sa inyo, kayo po may pagkakataon 
para maiangat ang sarili ninyo. Oportunidad ang ibinigay sa ating lahat. 
Kailangan po bang ibigay rin natin itong oportunidad na ito sa iba pa 
nating mga kapatid? 

Sa pagtatapos po: Sa mga iba pong naiinip, hihingi lang ako ng kaunting 
paumanhin. Alam po ninyo, mayroon po tayong 4.6 million families na 
gustong tulungan: 4.6 million po na tao na lang, mabigat po iyon — heto 
po pamilya, so times five po iyan. Sa informal settler sector po, tinatayang 
hindi bababa sa 1.4 milyong pamilya ang walang tiyak na tirahan. lyong 
pondo po para doon lang sa NCR, iyong kailangan nating malikom para 
may tirahan — wala pa hong trabaho, tirahan pa lang — kalahati pong 
trillion. Over 500 billion pesos. Ang minana ko naman po ay deficit, 
325 billion na utang na dagdag, o kakulangan. So, dito po, masaya na 
po akong nakadagdag na tayo: mula 1 million, 1.3 million ang idadagdag 
nitong taong ito. Next year may 700,000 at least na maidadagdag natin sa 
programang ito. 

Kaya pakiusap ko lang hong matindi: nabigyan tayo ng pagkakataon — 
samantalahin natin ang pagkakataon, para naman po ‘yung susunod na 
nakapila ay talagang madali nating makumbinsi na ang ibang sektor ng 
lipunan, kailangan naman natin silang mapagbigyan ng pagkakataon. 


137 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Kung pupuwede ho, asahan ko po kayo. Uulitin ko lang ho, doon sa ibang 
larangan ng buhay ko puwede pong mabigo. Dito po huwag sana tayong 
mabibigo. 

Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. 


138 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SASERBISYONG NEKROLOHIKAL BILANG 
PAGGUNITA KAY DRA. FE DEL MUNDO, 
PAMBANSANG SIYENTISTA 


[Inihayag sa Kagawaran ngAgham at Teknolohiya, Lungsod ng Taguig, 
noong ika-11 ngAgosto 201l] 


Magandang umaga po. Maupo ho tayong lahat. 

Secretary Mario Montejo; Secretary Ike Ona; Mrs. Liza Bengzon, family 
members of Dr. Fe del Mundo; Dr. Mercedes Conception, National Scientists 
and Academicians; Officials and Employees of the Department of Science 
and Technology; ladies and gentlemen; mga minamahal ko pong kababayan: 

Magandang umaga po sa inyong lahat. 

Maraming titulo at parangal ang maaaring ikabit sa pangalang Fe del 
Mundo. Sa kanyang pambihirang talino at katangi-tanging dedikasyon, 
tinahak niya ang landas ng pagiging pediatrician, scientist, guro. 


139 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


mananaliksik, at tagapagtaguyod ng pampublikong kalusugan. Subalit sa 
kabila ng kanyang mga naging tagumpay, nakilala natin siya bilang isang 
simpleng Pilipina. Higit sa lahat, isa siyang dakilang Pilipino. 

Hindi nagbulag-bulagan si Fe del Mundo sa nasaksihan niyang realidad 
sa kalagayang pangkalusugan ng bansa noong siya ay estudyante pa lamang 
ng medisina. Nang mabigyan ng pagkakataong makasama sa panggagamot 
sa mga probinsya, namulat siya sa kakulangan sa atensyong medikal ng mga 
bata — na marami sa kanila ang maagang binabawian ng buhay dahil sa 
mga sakit na hindi agad natutugunan ng kaukulang lunas. Ang karanasan 
niyang ito ang nagbigay sa kaniya ng inspirasyon at determinasyon upang 
magpakadalubhasa sa medisina, partikular na sa pediatrics. 

Nakapasok siya sa pediatrics sa Harvard Medical School noong 1936, 
hindi lamang bilang unang Pilipino, hindi lamang bilang unang Asyano, 
kundi bilang kauna-unahan ding babaeng estudyante sa noo’y panlalaki pang 
paaralan sa Amerika. Hinigitan niya ang pagtingin ng lipunan sa kanyang 
kasarian at pinagmulang bansa. Ipinakita nito ang kakayahan nating 
makipagsabayan sa mundo sa larangan ng medisina. Nagpakadalubhasa man 
sa ibang bansa, pinili pa rin niyang bumalik at maglingkod sa sariling bayan. 
Upang maihatid ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan sa 
liblib na lugar, lumikha siya ng isang incubator na gawa sa kawayan para 
magamit sa mga pamayanang walang elektrisidad. 

Ikinalulugod po nating hirangin si Fe del Mundo na mapabilang sa Order 


140 


June 2010 to June 2012 


of the Golden Heart, Rank of Grand Collar, bilang pagkilala at pagtingala sa 
katangi-tangi niyang kontribusyon at serbisyo para iangat ang katayuan 
ng mga naisasantabi nating kababayan sa lipunan. Mula sa mga batang 
tumatahan dahil nalunasan ang karamdaman, hanggang sa mga magulang 
na napapawi ang pag-aalala dahil nagamot ang sakit ng kanilang sanggol; 
mula sa mga doktor o nars na piniling paglingkuran ang kapwa Filipino 
sa kabila ng oportunidad sa ibang bansa, hanggang sa mga ipinapatayong 
libreng pagamutan para sa mahihirap nating kababayan; maaalala natin ang 
kabayanihan ni Fe del Mundo. Narating man niya ang tuktok ng propesyon, 
hindi niya nakaligtaang ipaabot ang serbisyo niya sa komunidad, at isubsob 
ang sarili sa pagsasaliksik upang masugpo at malunasan ang maraming uri 
ng sakit. 

Pinatunayan niyang hindi kailangang magkatungkulan sa gobyerno, o maging 
matagumpay na negosyante upang makaambag sa pag-unlad ng bansa. 
Hindi niya hinangad na magpakayaman at kumapit sa kapangyarihan; 
tanging ang kapakanan at kalusugan ng mga bata at pamilyang Filipino ang 
kanyang tinutukan. 

Sa ating Pambansang Sayantist, salamat sa iyong dedikasyon na paghusayin 
ang kaalaman sa agham para paglingkuran ang mga nangangailangan. 
Salamat sa pagiging inspirasyon ng mga Filipino na lalong magsumikap at 
magbayanihan, at sa pagpapatunay na hindi hadlang ang edad o kasarian 
para maglingkod sa bayan. 


141 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Sa pagdadalamhati ng bansa sa pagpanaw ni Fe del Mundo, lalo naman 
pong tumitingkad ang legasiyang ipinamana niya sa larangan ng medisina 
at pakikipagkapwa-tao. Sa paglisan ng isang Fe del Mundo, maging hudyat 
Sana ito sa pagsilang ng isanlibo pang Fe del Mundo na handang gamitin 
ang dunong at talino para sa pag-ahon ng mga Filipino at hindi alintana 
ang mga sakripisyo sa serbisyo-publiko. Sa ganitong diwa ng pagkalinga at 
pag-aruga sa kapakanan ng kapwa, lagi’t laging mabibigyang-buhay at hindi 
maglalaho ang pamana ng ating Grand Dame of Philippine Pediatrics and 
Medicine — ang Pilipinang naging misyon ang wagas na pagbubukas-palad 
sa kapwa — na itinuring na sariling anak ang mga nangangailangang sanggol 
at bata, at ‘di-kailanman pinagkaitan ng tunay na serbisyo ang sambayanang 
Filipino. 

Hindi ko ho maaangkin na ako po’y nakipagdaupang-palad kay Dr. Fe 
del Mundo, pero tiyak pong ang aking buhay — buhay po natin lahat — ay 
sadyang napaganda dahil nagkaroon tayo ng isang Dr. Fe del Mundo. 

Ulit, maraming, maraming salamat po. Dr. Fe del Mundo. 


142 


ADDRESS OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
UPON HIS ACCEPTANCE OF A DOCTOR OF 
LAWS (HONORIS CAUSA) DEGREE 
FROM FORDHAM UNIVERSITY 


[Delivered at Fordham University, Rose Hill Campus, Bronx, New York 
on September ig, 201l] 


Mr. John Tognino; Father Joseph McShane; Reverend Father 
O’FIare; Doctor Nancy Busch; Doctor Flenry Schwalbenberg, sorry I 
just came from China; Father Patrick Solomon; Father William Cohen; 
Father Tomas Murphy; Mr. Stephen Freedman; Mr. Joel Reidenberg; 
members of the official and accompanying delegations; faculty, 
students, administrative staff of Fordham University; members of the 
Filipino community present; honored guests; mga minamahal ko pong 
mga kakabayan: 


143 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Good morning to each and every one. 

In 1946, the year the independent Republic of the Philippines was 
born, Fr. Robert I. Gannon rechristened these 19 steps above Edwards 
Parade, the Terrace of the Presidents. Into these steps have been 
carved the names of the heads of state upon whom your university 
has bestowed honorary doctorates. These names include seven of my 
predecessors, including that of my mother. 

I am struck by the symbolism of Fordham’s tradition of literally 
carving in stone, the names of leaders upon whom you have conferred 
honorary doctorates. Memorialized in this manner for all time, these 
names serve as proof positive, or proof negative, of this university’s 
considered judgment in bestowing this honor. Flopefully, I will be in 
the first category. It serves as a permanent reminder that the verdict of 
history on those who have been accorded this distinction will neither 
be deferred, nor ignored. 

Now, as it is my turn to accept an honorary doctorate from you, I 
would like to speak of what brought me to this place. As President of 
the Philippines, I am here to represent a people who were not given, 
but rather, who gave themselves, a fresh start. 

In the days of my father’s imprisonment, an American official made 
a cruel remark that went around the world as follows — and please 
pardon my language — “The problem with the Philippines is that it 


144 


June 2010 to June 2012 


has 40 million cowards and one SOB.” That official never had to live 
in a regime where one man was not only despotic judge, jury, and 
executioner, but also had the bayonets to impose his whims and his 
will. 

In a regime where the law is nothing more than the will of one man, it 
is, perhaps, understandable that people tend to bow to unlimited authority 
out of a desire for self-preservation. The will of the dictator was founded, 
after all, on fear, and there were many who found it advantageous to be 
instruments of the apparatus of intimidation and corruption. 

It is true there were those who resisted from the start. It is just as 
true that as time passed, the number who resisted grew, challenged by 
the examples of conscientious resistance to the dictatorship. The laws of 
man — or, as we tragically experienced during Martial Law, the laws of 
one man — ultimately cannot prevail against the power of an unfettered 
conscience. To obey your conscience is to make yourself immune to the 
temptations of power and to inoculate yourself against fear. By asserting 
the primacy of conscience, you can discover - or rediscover - the antidote 
to dictatorship: you discover that you are not alone. 

When my father was murdered, “Ninoy, you are not alone,” precisely 
became the rallying cry of my countrymen. Within three years, Filipinos 
from all walks of life defied truncheons and tanks armed only with a 
conscientious objection to dictatorship, and literally, a death-defying 


145 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


desire to uphold the principle that our social contract cannot tolerate 
anyone being above the law. 

United, our people made a stand in the main avenue of Metro Manila, 
called EDSA, just as their countrymen did throughout the Philippines, 
forcing the dictator, his family, and his retainers, to flee like the thieves 
they were, into the night. 

Twice, in 1965 and 1969, under democratic circumstances, Ferdinand 
Marcos had taken the oath every one of his predecessors since 1935 had 
taken: to preserve and defend the constitution, execute its laws, do justice 
to every man, and consecrate himself to the service of the nation. We now 
know how he conspired to do the opposite: manufacturing consent for 
a “new” constitution in 1973, and adding insult to injury by repeating 
that oath twice more, in 1981 after a sham election, and in 1986 after 
attempting to rob the people of the mandate they conferred on my mother. 

The difference was, that in 1981, most oppositionists had decided 
to boycott Marcos’ simulated election, while in 1986 Filipinos took the 
dictatorship head on and contested the Snap Flection. In this manner, 
democracy was restored by the ways of democracy. And when the 
dictatorship inevitably proved itself incapable of winning even a rigged 
election, my mother took the same oath as her predecessors - but upon 
the basis of the will of the people while pointedly ignoring the so- 
called Constitution of Marcos. A little over a year after that, Filipinos 


146 


June 2010 to June 2012 


overwhelmingly ratified a new Constitution, which has endured for a 
quarter century as a bulwark against the return of tyranny. 

The maintenance of democracy has not been easy. But it has been 
a task to which my countrymen have rededicated themselves time and 
again, regardless of the desire of some of our leaders, to return to the days 
of impunity and plunder. While far from perfect in its implementation, 
our basic law has endured because of our people’s proving time and 
again, that the vow they made — “Never again!” — after the dictator fled, 
would neither be taken back nor taken away. It is that determination not 
to surrender to apathy, and not to allow ourselves to become atomized 
prisoners of despair and intimidation, that led me to where I am now. 

Every one of the students here knows Lord Acton’s observation 
that power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. 
My predecessor, facing questions on her legitimacy, focused on keeping 
herself in power to the exclusion of all other considerations. In both cases, 
those who had grown fat on the corrupt status quo funded and supported 
efforts to subvert our democracy; and in both cases, despite it all, the 
Filipino renewed their social contract with each other and stood firm in 
their democratic ideals. 

I will give you a simple demonstration of the task that is before us, 
as we renew our institutions to strengthen the principle of a nation of 
laws and not merely the whims of men. The sight of officials, with sirens 


147 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


blaring and armed escorts bristling with guns, had grown to epidemic 
proportions prior to my taking office. Public servants had literally become 
masters of the streets. 

My first act as chief executive was to dispense with the use of sirens 
and to prohibit their use for other officials except for those entitled by 
law, and to furthermore prove my seriousness by leading by example to 
symbolize a change in the mindset of officials from behaving as masters 
to being authentic public servants. I am happy to say that this decision has 
been accompanied by a fierce insistence on the part of my countrymen 
not to tolerate any violations of this policy. 

It is in small things that big things are accomplished: where the 
population not only abides by the law, but insists on its implementation. 
There you have a people truly secure in their freedoms. We have gone 
far beyond this first step in the first year of my administration: we have 
put forward legislation to strengthen our witness protection program 
and accord whistleblowers protection. We have raised the salaries of 
the judiciary and of the prosecutors of the state. We have committed to 
the upholding of human rights by the military and the police. We have 
filed cases against tax evaders and we have scrutinized the finances and 
operations of government to curb waste and to bring the resources of the 
state directly to our people. 

At the heart of all these is not my will, or the hard work of my 


148 


June 2010 to June 2012 


cabinet, but the resolve of my countrymen. If we are our brother’s keeper, 
then government is too important a task to leave strictly in the hands of 
officials. Throughout the Philippines, volunteer organizations, and civic 
associations, non-governmental organizations have taken to working with 
government to scrutinize, suggest, and partner with local and national 
agencies to cut red tape, make policies relevant, and achieve inclusive 
growth — where all citizens have the opportunity to achieve their fullest 
potential. 

After a decade of political turbulence, the Philippines has entered 
into an era of renewed stability and confidence. The Filipino people have 
truly discovered that power is theirs: that the People Power that faced 
down tanks and artillery, truncheons and teargas, can be their dynamo 
for progress and the lasting mortar for a government that applies its laws 
fairly. While I am the instrument of the people’s will, I too, have my own 
ambition: and that is, that with this rediscovered appreciation of their 
strength and their renewed optimism and vigor, the Filipino people, by 
the end of my term, will have grown so accustomed to genuine public 
service and so intolerant of corruption that whether a saint or a sinner 
succeeds me, no one will be able to roll back the tide of progress and good 
governance. 

In this very campus, a little over a quarter century ago, my mother 
told our countrymen, all 6,000 strong, gathered here: “Make us proud of 


149 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


you, show the rest of the world that we are a wonderful race and that we 
are a people to be respected and admired.” 

To my countrymen, and those of good will to all Filipinos, it is with 
great pride that I say: Indeed, you have made us proud. You make me 
proud for you have remained true to yourselves. Whether at home or 
abroad, the Filipino stands for something. By holding fast to democracy, 
by working mightily for reform, it can well and truly be said, there is no 
corner of the world where a Filipino cannot hold their head high. 

It is said of Filipinos that their hospitality and generosity knows no 
bounds. And it is with that sense of paying it forward that I am here in 
the United States, to share the lessons — hard earned, but in the earning, 
so much more cherished and uncompromising — that we have learned in 
keeping government open and transparent. We have had our periods of 
darkness, but now we are living in the light. 

Let no one doubt that where the citizenry is unafraid to take its leaders 
to task and participates in nation building, there you have a nation of 
empowered citizens cognizant of why government exists: and that is to 
alleviate the suffering of our countrymen. By means of being empowered, 
our fellow citizens will not only identify the problems we face, but will 
commit to being part of the solution, and by so doing, seize the better 
future we all deserve. 

And for that, and for the honors you have bestowed upon my mother 


150 


and our people in whose name I accept this degree, I would like to thank 
you and we would like to be able to say, one day, that all of this recognition 
really became a reality for our people. 

Thank you, and good day. 


151 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
DURING THE IBM CENTENNIAL FORUM 


[Delivered at the Lincoln Center, New York City on September 21, 201l] 


It is an honor to be here at the IBM on its centennial, and to speak before 
such distinguished people about what I view as the future of leadership in the 
21st century. 

On a more personal note — not too many people know this — my elder sister 
Pinky was a former employee of IBM. She in fact met her husband Manolo while 
part of the IBM family. 

This goes to show that I am here this morning not only as President of a 
country that is grateful for your investments, I am here as a friend of the 
company — a friend to innovation, and a friend to harnessing the positive energies 
borne of risk-taking and the recognition of opportunities. 

Who would have imagined that a business that initially made scales, clocks, 
and tabulating machines would one day be at the head of the pack in information 


152 


June 2010 to June 2012 


technology, with a globally integrated enterprise employing more than 400,000 
people? As the world evolved, so did IBM; when the world sought new answers 
to new concerns, IBM responded. 

In the same way that IBM had to evolve successfully to thrive in a changing 
environment, political leadership that fails to evolve in response to the changing 
times produces a disconnect between the leaders and their publics. It is this type 
of leadership that finds itself under siege today. 

In North Africa and in the Middle East, people are rising up and replacing 
their leaders. In parts of Europe, people are flocking to the streets to protest 
against cuts in social spending, and even here in America, grass root movements 
have sprouted, clamoring to be heard. 

History, as we know, is replete with similar cautionary tales. But while in 
the past, it took years for a people’s dissatisfaction to achieve a critical mass; 
today, in the span of months, days, hours, and even minutes, a people can liberate 
themselves from fear and trepidation to find common cause. In my country, it 
took fourteen years since Martial Eaw was declared for individual resistance 
to coalesce and culminate in the People Power EDSA Revolution of 1986. The 
public space had to be reclaimed inch by inch; first by word of mouth, then 
by shoddily mimeographed pamphlets, and finally through the airwaves. Today, 
the internet is in itself a gigantic public space; technology has allowed for so 
much instantaneous communication, and creating a consensus and forging a 
commitment to concerted action for change can take place at broadband speed. 


153 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Technology has also genuinely globalized empathy and solidarity. However 
much anyone tries to withhold the truth, and no matter how anyone fails 
to alleviate the plight of a fellow man suffering, no barricade, no border, no 
propaganda can resist the assembly and mobilization of peoples. We have seen 
this unfold in the Arab Spring, when the people of Tunisia standing up for their 
freedoms informed and inspired neighboring countries in the region. 

The many voices that can now speak, the speed by which they can make 
themselves heard, and the wide reach of new media has only put the complexities 
of human society at the forefront. In the face of such complexity, and with the 
demand for diversity, the rigid confines of ideology can no longer suffice. Grand 
narratives such as communism and capitalism have been eroded by the demands 
for a government that is both inclusive and accountable. 

Deng Xiaoping saw the first glimmers of this, and expressed it in his famous 
maxim, “It does not matter whether the cat is black or white; what matters is 
that it catches mice.” 

He meant, I believe, that the ideological paradigms of political leadership 
common in the last century cannot account for the complexities in today’s 
societies, and governments need to be nimble and adaptable enough in order 
to respond to challenges as they arise. The challenge is to approach different 
situations with a certain pragmatic idealism. 

In my country, for example, government does not allow itself to be hampered 
by ideological labels. We are borrowing best practices from what we’ve seen. 


154 


June 2010 to June 2012 


Some of my policies have been referred to as socialist, while others may be called 
neo-conservative. This is not to say that my policies have no strategic purpose in 
mind; it means, in fact, the opposite. It means the only compass that I refer to is 
my people. 

Labels are not important to me; what is important are practical solutions 
that will address the needs of my people. For example, we are trying to create 
an environment where businesses can thrive at a leveled playing field, with clear 
and consistent rules so that they will not be afraid to come in and invest. My 
government considers free market principles as a solid basis for economic growth. 
At the same time, however, we recognize that this growth is not always even; 
the danger of untrammeled capitalism is that it can condemn the poor to being 
permanently poor. Growth must be inclusive; progress must be equitable. 

This is why my administration has put in place strategic interventions to 
ensure that any gains reaped from a growing economy are channeled directly to 
the people. Nearly a third of our national budget for the following year has been 
allotted to social services. Entirely through savings acquired by more prudently 
spending public funds, we have deployed 10,000 nurses to rural areas that 
historically have not had access to medical professionals. We are for the second 
consecutive year significantly increasing the budget of our conditional cash 
transfer program, which invests in our people by providing cash incentives for 
keeping children in school, immunizing infants from diseases, and undergoing 
check-ups for pregnant women. 


155 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


What has given us the momentum to pursue these policies and reforms? It 
was nothing less than the forging of a national consensus by means of a credible 
election. And this consensus is maintained by a commitment to transparency — 
an openness that informs our people of the workings of their government and 
breeds an informed citizenry that vigorously participates in and elevates public 
discourse. 

This is what my mother meant when she said we must institutionalize People 
Power: to make it not a last resort to topple tyranny and oppression, but instead 
embed it within our institutions so that the people may freely and constantly 
make their voices heard. To make the policies of government reflect the people’s 
collective will. 

In this era of knowledge and information, it has become more and more 
evident that a people will always find a way to be heard. When they feel that their 
government has become unresponsive, when it no longer mirrors their dreams 
and aspirations, when it has failed to treat them with the dignity they deserve, 
a people will find ways to reach out to one another and unite under a singular 
purpose. As they have found a way to stop tanks, so will they find a way to elude 
firewalls. 

The path of leadership today and the foreseeable future, then, is not in stifling 
voices; it is in allowing them to flourish, and concentrating our energies toward the 
forging of a consensus from a diverse orchestra of opinion. From electoral reform 
to pouring funds into social services, from liberalizing aviation to supporting 


156 


June 2010 to June 2012 


legislation meant to inform my people as regards responsible parenthood, I feel 
that I have had, in little more than a year as President, more than my share of 
battles in the court of public opinion. 

But I believe that dissent rests in the marrow of every democracy; my people 
know all too much the value of being able to say “no” and “enough” in the face 
of dictatorship. Dissent, after all, is what speaks truth to power. 

But an even greater truth is this: A society that respects all voices avoids 
having any individual voice try to drown out the others. And where all can speak 
and be heard with dignity and good will, there you can find a conversation that 
leads to a consensus. 

What, then, is the future of leadership? What makes a leader? The leader 
is one who exercises self-control; one who promotes discourse, discourages 
demagoguery, and seeks consensus. One who holds fast to essential truths without 
forcing the world to conform to his preconceived notions; one who, in other 
words, recognizes that legitimacy is built on accountability, and accountability is 
built not on promises but through results. Ultimately, a leader is one who trusts 
his people to decide for themselves, and allows them to shape their own future. 

Thank you. 


157 


STATEMENT OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
ON THE AFTERMATH OFTHE ARMED 
ENCOUNTER IN BASILAN ON OCTOBER 18, 2011 


[Delivered at the President’s Hall, Malacahan Palace, on October 24, 201l] 


On the 18th of October, the Armed Forces began operations to pursue 
lawless elements in Al-Barka, Basilan. It resulted in the neutralization of 
nine criminals; unfortunately, 19 of our own soldiers were also killed. 

Our soldiers were in pursuit of criminal elements with valid warrants 
of arrest — among them the fugitive Ibrahim Malat Sulayman, a leader of 
the Abu Sayyaf bandit group and a notorious criminal wanted for nine 
counts of murder. They are criminals whose actions stand outside of the 
peace process and what it signifies. 

There have been calls to wage an “all-out war” against the MILF. 
While it is tempting for government to join the chorus in calling for blood, 
we believe that such a course of action is not appropriate at this point. We 


158 


June 2010 to June 2012 


are not interested in knee-jerk reactions that will jeopardize our efforts 
to address the roots of conflict in the region. Anong klaseng pag-iisip ang 
nagsasahing awayin ang lahat, sahay-sahay, miski ang nananahimik, sa 
lahat ng sulok ng Pilipinas, para lang masahing may ginagawa ka? 

We recognize that these calls, or at least some of them, for all-out war 
may come from those who do not have a full awareness of all the factors 
at play. However, my decisions cannot he home out of ignorance. They 
have to he based on available facts. It is so easy, out of frustration, to 
close the door on negotiations at this time. If we go down this path, more 
innocent civilians will be put in harm’s way. The difficult peace process 
cannot be enhanced by shedding more blood and generating more ill will. 
We have to exhaust all possibilities for attaining peace through dialogue. 

We will not pursue all-out war; we will instead pursue all-out justice. 

All-out war is indiscriminate and borne out of anger. All-out justice 
is sober and fair; it is based on the rule of law, and leads to lasting peace. 

In line with this, I have instructed intensified operations against all 
these criminal elements. The mailed fist of the State will be brought to 
bear upon them so that justice may be served. There is no question that 
the state will find them; the only remaining question is when. There will 
be sacrifices in addressing this decades-old problem. We expect everyone 
to understand this, and are confident of the cooperation of our citizenry. 

This is not a purely military or police effort. Our local government 


159 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


and community leaders must assist in our efforts to achieve a holistic 
solution to the problems of the region. 

In conducting their operations, our armed services have always been, 
and always will be, mindful of the safety of the civilians. Rest assured 
that the government will do everything it can to maximize the safety of 
the people and attend to their needs. 

The men who sacrificed their lives in service of our people have the 
deepest respect of their commander-in-chief, and the utmost gratitude of 
the State. Siblings of one of the deceased, through their mother, indicated 
their desire to enlist in the military, in the midst of their loss. As I stood 
over their remains, I made a personal pledge to do all that I can so that, 
in the future, such sacrifices will no longer be necessary. 

Let me remind everyone that there are those who will try to use this 
incident to gain political leverage and further agitate the public. Rash 
decisions fueled by a thirst for vengeance can only serve to dishonor the 
memory of the 19 brave souls who died last week, and the many others 
lost in our efforts to win the peace. 

I urge our people to keep their eye on our long-term goals. May 
naalala po ha tayong magandang desisyong nagawa habang mainit ang 
atin pong ulo? Buhay po ang nakasalalay dito. 

Maipapangako po namin sa inyo na sa darating na mga linggo, isa- 
isang mananagot ang mga kriminal na ito, habang tuloy-tuloy naman ang 


160 


June 2010 to June 2012 


pag-aaruga natin at pagbibigay serbisyo sa mga mamamayang maaaring 
maapektuhan ng situwasyong ito. 


161 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGPAPAILAW SA CHRISTMAS TREE NG 
OFFICE OF THE PRESIDENT 


[Inihayag noong ika-1 ng Disyembre 2011 sa Malacanan Palace] 


Executive Secretary Jojo Ochoa; Secretary Gazmin; Secretary Llamas; 
Secretary Deles; mga kapwa kong kawani sa gobyerno; at ‘yung mga bisita: 
pasensya na po kayo, akala ko kakanta muna sila — siguro naman hindi ho 
inaasahan na ako po ang kakanta? Kakalampas lang po ng ulan, at mukhang 
sobra na po iyong na sa Pasig River ngayon. 

Magpapasko na po, at sa kabila ng lahat ng ginagawa natin — alam ko 
pong busy tayong lahat sa kani-kaniya nating mga trabaho — ay hindi natin 
nalilimot ang pagdating ni Hesukristo; hindi natin pinalalagpas ang maliliit 
na pagkakataon upang magdiwang at magsama-sama. 

Alam naman po nating lahat ang isinasagisag ng mga tradisyon natin 
tuwing kapaskuhan. Ang mga parol na nagsulputan na sa mga pasilyo at 
bintana ng mga tahanan ay kumakatawan sa bituwing gumabay sa Tatlong 


162 


June 2010 to June 2012 


Hari tungo sa sabsaban, kung saan sila nagbigay-pugay sa bagong-silang 
na Hesus. Ang mga belen ay nagsisilbing paalala sa simple at maralitang 
simulain ng ating Tagapagligtas. At ang mga anghel na may hawak na 
trumpeta ang nag-anunsyo ng Kanyang pagdating. 

Ang puno naman po, noong sinaunang panahon, ay yari sa evergreen tree, 
na hindi kumukupas ang pagka-luntian, kahit sa gitna ng niyebe. Nagsilbi 
po itong simbolo sa mga unang Kristiyano: matatapos din ang taglamig; 
mananaig ang init ng buhay at pagmamahal; palaging mayroong pag-asa. 

Hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman ang maraming pagsubok 
na dinaraanan ng ating bansa. Ngunit hindi po ako natitinag dahil alam 
kong nasa likod ko kayong lahat dito sa Office of the President — ^Tama ho 
ba? 

Dito lang ho tayo sa kanan siguro mag-au-authorize ng productivity 
incentive. 

Pinirmahan ko na ho kanina. Pero kami ho yata ni ES hindi kasama doon, 
at saka si Secretary Deles. — kayong mga front-liners ng pagseserbisyo natin 
sa publiko. Nagpapasalamat po ako dahil hindi tayo nalilihis sa tuwid na 
landas, at alam ko pong malaking bahagi nito ang pagbabagong ipinapatupad 
ninyong lahat, mula sa tuktok hanggang sa baba ng burukrasya. 

At ngayon nga pong sinindihan na natin ang ating Christmas tree at 
mga Christmas lights dito sa Malacanang, ipinapahayag na rin po natin 
sa bayan ang isa pang simbolo, isa pang tradisyon. Ito po ang tradisyon 


163 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ng taos-pusong pagbibigay sa kapwa na ipinamalas sa atin ni Hesus. Ito 
po ang simbolo ng liwanag na kaya nating ibigay para sa bayan. Ang 
indibiduwal po nating mga gawain — ang sari-sarili nating pagbubukas- 
palad, pagmamalasakit sa kapwa, tapat na serbisyo, at pagkilos tungo sa 
interes ng ating mga kababayan — lahat po ng ito, kung susumahin, ay sapat 
upang talaga namang isulong ang ating minamahal na Pilipinas. 

Gaya nga po nitong mga ilaw na sinindihan natin ngayon: Maaari pong 
ang bawat maliit na bumbilya ay hindi kayang tumanglaw ng daan kung 
mag-isa siya, ngunit kung magsasama-sama at mag-aambagan, makabubuo 
ito ng isang dakila at dambuhalang liwanag na hindi kayang paandapin ng 
kahit anong kadiliman. 

Huling paalala lang po: mag-iingat po tayo sa cholesterol sa darating na 
mga linggo, at galingan po natin sa paghahanda ng mga presentation sa 
kani-kaniya nating mga Christmas party. 

Magandang gabi, salamat sa pakikinig, at maligayang Pasko po sa ating 
lahat. 


164 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 

PANGULO NG PILIPINAS 

SA 1ST NATIONAL CRIMINAL JUSTICE SUMMIT 


[Inihayag noong ika-^ ng Disyembre 2011 sa Centennial Hall, Manila Hotel] 


Magandang umaga ho. Maupo ho tayong lahat. 

Ako na ho pala agad. Sana ho hindi ako late. 

Senate President Juan Ponce Enrile; Speaker Sonny Belmonte; honorable 
members of the House of Representatives present; Chief Justice Renato Corona 
and the honorable members of the Supreme Court, Court of Appeals, and 
Sandiganbayan; excellencies of the diplomatic corps; Secretary Leila de Lima; 
Secretary Jesse Robredo; Secretary Eduardo de Mesa: Secretary Cesar Garcia; 
Chairman Lrancis Tolentino; Presiding Justice Villaluz of the Sandiganbayan; 
men and women of the Philippine National Police, led by Director General 
Nicanor Bartolome; civil society; non-government organizations; fellow workers 
in government; honored guests; ladies and gentlemen; 

Ang pagtitipon natin ngayong umaga ay isang pagkakataon para high 
na masuri ang lakas at kahinaan ng ating kasalukuyang criminal justice 


165 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


system, at makalikom ng mga makabago at napapanahong inisyatibang 
pangkatarungan. Masasabi nating napapanahon ito: dahil sa mga araw- 
araw na headline sa diyaryo at telebisyon, nasasaksihan din ngayon ng 
buong bansa kung gaano kasalimuot ang trabaho ng mga clerk of court, 
abogado, at huwes. Walang duda sa halaga ng inyong trabaho: ang inyong 
mga desisyon at hakbang ay may makabuluhang implikasyon sa atin 
pong demokrasya. Dahil dito, mahalagang balikan natin ang nakasaad sa 
Artikulo 2, Seksyon 1 ng ating Saligang Batas: ang ganap na kapangyarihan 
ay nasa sambayanan, at ang lahat ng kapangyarihang pampamahalaan ay 
nagmumula sa kanila. Minabuti ko pong ipaalala ito sa inyo dahil minsan 
sa ating kasaysayan, tila nakalimutan natin ito. Noong panahon ng batas 
militar, hindi nakatuon ang katarungan para sa kapakanan ng taumbayan, 
kundi upang sundin ang mga kagustuhan ng iisang tao lamang, ang dating 
pangulong Ferdinand Marcos. Mismong pamilya ko po ay biktima nito: 
Iniharap sa court martial ang aking ama, subalit bago pa man magsimula ang 
paglilitis, malaon nang naitakda ang kahihinatnan niya. Sa isang hukumang 
binubuo ng mga mahistrado, abogado, tagalitis, at mga saksing itinalaga ng 
mismong nagsampa ng kaso — si Ginoong Marcos — ginawa ng diktadurya 
ang lahat ng kanilang makakaya upang baluktutin ang katarungan at ubusin 
ang karapatang pantao ng aking ama. Kahit wala siyang kasalanan, pitong 
taon at pitong buwan po siyang ipiniit at pinagdusa, habang pinagpiyestahan 
ng mga nasa kapangyarihan ang kaban ng bayan. Tinanggalan nila ng 


166 


June 2010 to June 2012 


piring ang katarungan, at naibaling nila ang timbangan ng hustisya ayon sa 
kanilang kagustuhan. 

Ngayon, bilang inyong Pangulo, may sinumpaan akong tungkulin: ang 
pangangalagaan at ipagtatanggol ang Konstitusyon, ipatupad ang mga batas nito, 
maging makatarungan sa bawat tao, at italaga ang aking sarili sa paglilingkod 
sa bansa. At bahagi ng aking mandate ang tiyaking hindi na maulit ang mga 
kadilimang nangyari noong panahon ng Martial Law, at kung may gumawa 
man nito, ang siguruhing managot sila sa kanilang kasalanan. 

Kaya naman simula’t sapul pa lamang, naglatag na tayo ng mga hakbang 
upang bigyang linaw ang mga alegasyon ng korupsyon noong nakaraang 
administrasyon: mula sa fertilizer scam, na nagpataba umano, hindi sa mga 
pananim, kundi sa mga bulsa ng ilang opisyal; hanggang sa ZTE deal, na 
humantong din sa pagkakakidnap di-umano sa saksing si Jun Lozada; mula 
sa alegasyon ng pandaraya ng 2004 at 2007 election, at marami pang ibang 
katiwalian na nais nating maungkat. 

Sinimulan natin ito sa pagbuo ng Truth Commission, na dapat ay susuyod 
sa mga di-umano’y katiwaliang lumaganap noong nakaraang administrasyon, 
at panagutin ang mga nasa likod nito. Wala itong ibang layon kundi iwasto 
ang mali sa lalong madaling panahon. Subalit alam naman natin ang nangyari: 
labag daw ito sa Konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Unang hakbang pa lang 
natin, may barikada na agad. 

Tungkulin ng COMELEC na tiyaking malinis at kapani-paniwala ang resulta 


167 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ng eleksyon. Kaya naman natural lang na humingi sila ng tulong sa DOJ para 
imbestigahan ang mga alegasyon ng pandaraya noong 2007. Pangkaraniwan 
na ang pagbuo ng ganitong mga panel, ngunit kinukuwestiyon ito ngayon sa 
Korte Suprema. Kinukuwestyon din nila ang legalidad ng warrant of arrest na 
ipinataw ng Pasay Regional Trial Court kay Ginang Arroyo. 

Pansinin po ninyo: Nang naglabas ng TRO ang Korte Suprema, may 
kaakibat itong mga kondisyon. Subalit hindi nagtagal, sila mismo ang umaming 
hindi naman pala kailangang tuparin ang mga alituntuning ito. Aba, naglagay 
ka pa ng patakaran; wala ka naman palang balak na masunod ito. Lahat na 
ng proseso ay sinusunod natin, ngunit sa kabila nito, tayo pa raw ngayon ang 
naghahanap ng away. Sino ba naman ang hindi magdududa sa tunay nilang 
hangarin? 

Hindi ito ang unang beses na gumawa ang Korte Suprema ng mga desisyong 
napakahirap unawain. Ayon sa Article 7, Section 15 ng Saligang Batas, “Ang 
isang Pangulo ay hindi dapat gumawa ng mga paghirang sa loob ng dalawang 
buwan bago sumapit ang susunod na halalang pampanguluhan at hanggang sa 
matapos ang kanyang taning ng panunungkulan, maliban na lamang sa mga 
pansamantalang paghirang sa mga katungkulang ehekutibo.” Ngunit alam 
naman po nating pinilit ni Ginang Arroyo na magtalaga pa rin ng Ghief Justice. 
Hinirang siya, hindi dalawang buwan bago ang halalan, kundi isang linggo 
matapos ang eleksyon. Base sa batas at sa dati nilang pasya, sumang-ayon ang 
Korte Suprema na bawal magtalaga ng pwesto dalawang buwan bago sumapit 


168 


June 2010 to June 2012 


ang susunod na eleksyon, maliban na lamang kung ito ay pansamantalang 
posisyon sa ehekutibo. Ngunit bumaliktad sila nang italaga ni Ginang Arroyo, 
ang ating kagalang-galang na Chief Justice Renato Corona: isang pwestong 
hindi saklaw ng ehekutibo, kundi sa hudikatura. Ang tanong ngayon: lumabag 
ba ang Korte Suprema sa pagbabaliktad ng dating pag-unawa ng ating Saligang 
Batas? 

Isang halimbawa pa po ng desisyon nilang mahirap intindihin ay tungkol sa 
paggawa ng mga distrito sa Kongreso: Sa Article 6, Section 5 ng Saligang Batas, 
kinakailangang mas high sa dalawandaan at limampung libo ang populasyon 
ng bawat distrito. Ang problema; may mga hindi nakakaabot sa bilang na ito, 
tulad na lamang ng isang distrito sa Camarines Sur na may mahigit isandaan 
pitumpu’t anim na libo lamang ang populasyon. Kaya noong nasa Senado pa 
tayo, bilang Chairman ng Committee on Local Government, kinuwestyon 
natin ang pagbuo ng distritong ito, subalit naibasura lamang ito ng Korte 
Suprema. Ang tanong ngayon; kung hindi na nakasalalay sa populasyon ang 
paglikha ng distrito, ano ang magiging basehan ng mga mambabatas kapag 
may panukalang redistricting? Ibig bang sabihin, may nakalatag tayong batayan 
kapag lungsod ang binubuo, pero kapag lalawigan o distrito sa lalawigan, wala 
na? Nakikiramay po ako sa bagong Chairman ng Senate Committee on Local 
Government na si Senador Bongbong Marcos: Goodluck po sa pagresolba ng 
problemang ito; sinubukan ko pong resolbahin noong panahon ko. 

Iginagalang po natin ang pagkakapantay sa kapangyarihan ng hudikatura 


169 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


at ng ehekutibong sangay ng gobyerno. Wala po tayong balak na tapakan ang 
karapatan nila, o bastusin ang kredibilidad ng sinuman. Pero kailangan nating 
balikan ang mga batayang prinsipyo ng ating demokrasya. Kami pong mga 
nanumpa sa tungkulin ay iisa lamang ang pinagkakautangan ng loob; kayong 
mga Boss namin, ang sambayanang Pilipino. Narito kami para maglingkod sa 
ating bansa; at para may manilbihan nang buong katapatan at sigasig sa mga 
Pilipino. 

Ngayon, kung may isang lingkod-bayan na tumatanaw ng utang ng loob, 
hindi sa taumbayan na siyang dapat na bukal ng aming kapangyarihan, kundi 
sa isang padron na isiniksik siya sa puwesto, maaasahan po kaya natin siyang 
intindihin ang interes ng Pilipino? 

Hindi po ako nagtapos ng abogasya. Gayumpaman, lumaki tayong may 
malinaw na pananaw kung alin ang tama, at kung alin ang mali; kung alin ang 
makatao, at kung alin ang tiwali. Naninindigan pa rin akong ang katarungan 
ay hindi manibelang basta-basta naililiko sa kung saan nais sumadsad ng mga 
mahistrado. Hindi ito laruan ng mga abogado’t hukom na binabaliktad at 
pinapasirko ayon sa kanilang kagustuhan. 

Balikan po natin ang nabanggit ko kanina: ang kapangyarihan ng Korte 
Suprema, ng Pangulo, at ng Kongreso ay nagmumula sa nag-iisa nilang Boss: ang 
taumbayan. Samakatwid, ang interes lamang ng taumbayan ang dapat naming 
panigan at ipaglaban. Nanumpa akong pangangalagaan at ipagtatanggol ang 
Konstitusyon, ipatupad ang mga batas nito, maging makatarungan sa bawat 


170 


June 2010 to June 2012 


tao, at italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Wala akong balak na 
lumabag sa aking sinumpaang tungkulin. Wala akong balak na biguin ang 
taumbayan. 

Obligasyon ko, at obligasyon nating lahat na manatiling tumahak sa 
iisang direksyon, sa ilalim ng nagkakaisa nating adhika: ang paglingkuran at 
pangalagaan ang interes ng sambayanan. Sa lahat ng nakikibalikat sa atin sa 
tuwid na daan, manalig kayo; Hangga’t nasa tama tayo, wala tayong laban na 
aatrasan. Hanggang nasa likod natin ang taumbayan, magtatagumpay tayo. 
Huwag natin silang bibiguin. 

Magandang araw po. Maraming salamat po. 


171 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 

PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 

AT THE ARANGKADA PHILIPPINES FORUM 

[Delivered at Marriott Hotel, Pasay City on January 26, 20)2] 


Secretary Greg Domingo, Secretary Butch Abad, members of the 
Diplomatic Corps present, Mr. Rhicke Jennings, Mr. John Daniel Casey, 
Mr. Julian Payne, Mr. Hubert D’Aboville, Mr. Nobuya Ichiki, Mr. Edward 
Eun-Gap Chang, PEZA Director General Eilia de Eima, honorable members 
of the Joint Eoreign Chambers of the Philippines, friends from the business 
sector, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen: 
Good afternoon. 

Eirst of all, a belated Happy Chinese New Year to all of you. As you 
know, we declared last Monday a national holiday in solidarity with the 
sizable Eilipino- Chinese community in the country. We welcomed the year 
of the Water Dragon, which some believe to be a period where boldness is 
rewarded; a year where big, innovative projects will also meet with success. 
Also, they say that black and yellow are two of the lucky colors for this year. 


172 


June 2010 to June 2012 


Both are staples of my wardrobe, and while I am not a superstitious person 
per se, I am sure you will agree with me when I say that we all want the best 
luck for 2012. 

The forecasts have a common message: This is going to be a challenging 
year for the global economy, particularly in the West. Countries such as 
France and Italy have experienced ratings downgrades; the fate of Greece 
remains uncertain; and even though the U.S. economy is beginning to show 
signs of recovery, optimism remains cautious and many analysts will warn 
that it’s too soon for anyone to cheer. 

All of these have had an impact especially on Philippine exports and, 
of course, the remittances of our Overseas Filipino Workers. On the other 
hand, however, it opens doors for countries that have displayed relative 
stability. Capital has been looking eastward; investments have already begun 
to gravitate towards emerging markets, and the Philippines is among those 
countries who are increasingly being mentioned in this conversation. HSBC, 
for example, has released a study showing that, if current trends hold, our 
country will be the 16th largest economy in the world by mid-century. At 
which point, as a very senior citizen of this country, I hope to be benefitting 
from an expanded social safety net. 

We, of course, want to realize this potential sooner rather than later, and 
are aware that much more needs to be done in order to achieve our goals. 
The Joint Foreign Chambers of the Philippines (JFCP), acting in solidarity 


173 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


with our agenda of national transformation, has graciously conducted a 
study on how to accelerate investments and economic growth and create 
jobs in the country. 

The Arangkada study mentioned seven promising sectors. Some in the 
audience may recall that these same seven sectors were part of my platform 
during the 2010 election campaign. They represent the global competitive 
advantage of the Philippines. They are primary areas of growth that can 
create millions of jobs for our economy and potentially change the tragic 
paradigm of poverty afflicting too many of our citizens. 

And while some, such as the Business Process Outsourcing sector, 
are areas that have been showing constant progress, three of them are of 
particular focus to my administration this year because they tend to promote 
inclusive growth. These are the sectors of tourism, infrastructure, and 
agriculture. 

I have often characterized the tourism sector as a low-lying fruit, which, 
with some creativity, can be promptly picked, for the benefit of our people. 
Filipinos have never lacked for creativity, and that is now on full display 
through the recently launched “It’s more fun in the Philippines” campaign 
spearheaded by Tourism Secretary Mon Jimenez. 

But even before the campaign was launched, initial steps taken by this 
administration in tourism have already borne fruit. Total visitor arrivals in 
the country in 2011 reached 3.917 million — 11.2 percent higher than the 


174 


June 2010 to June 2012 


3.520 million posted in 2010 and, of course, almost 25 percent than the 
common three million that we inherited. This surpasses our target visitor 
arrivals for the year by 4.6 percent — it’s the first in Philippine tourism. 

This initial success can in part be attributed to our decision to liberalize 
the aviation policies of this country. Foreign airlines such as All Nippon 
Airways and Air Asia are now offering flights in and out of the country. 
Tiger Asia, after a hiatus, has likewise resumed its operations here. Not 
to be outdone, local carriers are also aggressively expanding overseas. In 
particular, Cebu Pacific will begin offering direct flights from Manila to 
Hanoi in March, and pretty soon, to the Middle East. Our airport in Clark 
will probably see over a million passengers this year as it develops into a 
low-cost carrier hub for Filipino and foreign airlines, and we are exploring 
ways to open up other secondary gateways in other regions so that people 
can travel directly from abroad to these destinations. Last December, for 
example, the NEDA Board approved the project of DOTC Secretary Mar 
Roxas to upgrade the Puerto Princesa airport in Palawan — an upgrade 
critical in sustaining the influx of visitors to Palawan. These, along with the 
refurbishing of NAIA Terminal 1 and the completion and full utilization of 
Terminal 3, will bring us closer to our goal of tripling tourist arrivals to ten 
million visitors by 2016. 

These airports are just a few of the infrastructure initiatives that my 
government is undertaking. We are, among other things, modernizing our 


175 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


national highway system through public sector spending. The Manila North 
Road is currently undergoing upgrading and widening, while the SCTEX 
eastern extension to Nueva Ecija will be funded through the two-step loan 
of DBF, financed by the Japanese Official Development Assistance. 

We recognize the advantages of rail and are working to extend ERT-1 
south and ERT-2 east, even as the Bicol Express Train begins its revitalized 
commercial operations. We want to see the MRT-7 project on Commonwealth 
Avenue begin construction this year. With only four and a half years left in 
my administration — to be precise: four years and five months — I am sure 
Secretary Mar is as eager as I am to move these projects onward. 

I am aware of concerns about infrastructure underspending at the 
start of my administration. I would have to say, however, that even as we 
spent much time and effort putting in place a system of expenditures and 
procurement that would curb graft, the DPWH under Secretary Babes 
Singson still completed a total of 10,254 road, bridge, flood control, and 
other infrastructure projects, and disbursed a total of 105 billion pesos for 
the full year of 2011. And with more prudent and transparent processes, the 
pesos spent for all of these projects went where they should — and not to line 
the pockets of the corrupt. Now that the necessary project integrity checks 
and systems are in place, I am happy to report that as of January 13 of this 
year, around two-thirds of the P205. 8 -billion budget for the infrastructure 
program has been released. This means 137.4 billion pesos that will redound 


176 


June 2010 to June 2012 


to employment for those who work in construction, increased mobility for 
goods and services across the nation, and more livelihood opportunities for 
those in our respective local communities. 

There were also many encouraging signs from the agriculture sector 
in the first year and a half of my administration, and I am confident that 
Secretary Alcala will give us an even better report card this year — especially 
as the Department of Agriculture’s budget increased by 51.3 percent, to 53.3 
billion pesos. Despite setbacks due to calamities, rice self-sufficiency by 2013 
remains a plausible goal — as opposed to the impossible dream it was just a 
couple of years ago. 

The basic strategy is to sustain the increase in productivity and 
improve our competitiveness; to enhance economic incentives and enabling 
mechanisms for our farmers; and to manage the demand and diversification 
of our staples. Irrigation, community seed-banking, and the construction of 
farm-to-market roads are all part of the package. These will allow us not 
only a stronger rice farming industry, but also an opportunity to tap into 
other growth possibilities such as coconut, poultry and livestock, fisheries, 
and biofuels. For example, there has been an increased global demand for 
coconut water. Realizing this, our Department of Agriculture has begun to 
provide technical assistance to farmers on ways to extract coco water to sell 
to the growing number of buyers. They are also conducting research and 
development on how to efficiently and safely extend the product’s shelf life. 


177 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


These efforts have contributed to the phenomenal increase in coco water 
production: from 484,000 liters in 2009, to 1.8 million liters in 2010, and to 
7.5 million liters in just January to July of 2011. What was previously treated 
as waste can now become an income-generating commodity for our coconut 
farming sector. 

The driving principle behind my government has always been equitable 
progress and inclusive growth, and we believe that the success of these 
three sectors — tourism, infrastructure, and agriculture — redound to the 
benefit of the common Filipino people. They offer immediate opportunities 
to those on the margins: those who live in poverty; who are in the rural 
areas; who, by a systemic neglect of their dignity, have been disallowed more 
active participation in the national economy. These are the same people who 
are being targeted by our investments in social services, such as those in 
education, health, and community development. Once they reap the profits 
of our efforts and become skilled, healthy, empowered individuals, they will 
be the ones to spur the entire economy forward — consumers who will allow 
businesses to thrive; experts who will fuel the growth of BPO companies; 
award winners in our creative industries; not only production-line workers, 
but also engineers and managers. 

And therein lies the principles that inform our decisions and priorities. 
We speak of “arangkada,” of moving twice as fast towards the achievement of 
my country’s potential, and as I have reported, we are redoubling our efforts 


178 


June 2010 to June 2012 


to that end. But the hallmark of a good economy is not merely accelerated 
growth, but also sustained growth. Growth can only be sustained through 
a stable environment — one where there is a just system that makes for 
predictable consequences and outcomes, and one where the gap between rich 
and poor can be easily bridged by the opportunities afforded to the citizenry. 

What we now know from what is happening around the world is that 
inclusive growth breeds stability. It is a shield against unrest; it allows people 
to buy into the system, because they see that hard work pays off, and that 
their government is doing its very best to make sure that indeed, no one gets 
left behind. 

The race to progress is both a sprint and a marathon, in that we have to 
improve our economy as fast as possible, while at the same time optimizing 
conditions so that growth might be sustained. We cannot be left behind by 
competitors in the global arena, especially now that opportunities are ours 
for the taking and investments are flowing towards the region. But we are 
also determined to not lose steam and stumble; we are keeping the long term 
in mind. 

An equitable society is integral to a consistently progressive future, and 
2012 will be a good year for the Philippines — not only because we expect 
the continued influx of foreign investments, or because our domestic market 
will become even more vibrant, or because shifting supply chains in Asia are 
opening new doors for our labor force. 2012 will be a good year because 


179 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


more of our people will be given a chance to better their lot in life. It will be 
a good year because we will be one step closer to the vision of a Philippines 
where every citizen has the capacity and the opportunity to contribute to the 
task of nation-building. 

Thank you. Good afternoon. 


180 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA IKA-16 NA PAMBANSANG FORUM NG 
PHILIPPINE PRESS INSTITUTE 


[Inihayag sa Traders Hotel, Lungsod ng Pasag noong ika-2^ ng Abril 2012] 


Magandang hapon po. Maupo po tayong lahat. 

Secretary Sonny Coloma; Manong Jake Macasaet; Mr. Vergel Santos; 
Mr. Ruevivar Reyes; Mr. Ariel Sebellino; Ms. Elnora Cueto; Attorney Jess 
Dureza; Mr. Rogelio Salazar; Mr. A1 Pedroche; Sandy Prieto; Mr. Herman 
Basbano, at palagay ko may magagalit ho sa akin na hindi nailista dito, 
pasensya na po kayo; publishers, editors, and members of the Philippine 
Press Institute; journalism educators and students; fellow workers in 
government; honored guests; ladies and gentlemen, and with due apologies 
to the foreigners present — I really feel awkward to talk in English when I’m 
addressing the Philippine Press Institute. 

So with due apologies, may I converse in our language? 

Nasa alaala ko pa po ang kuwento ng mga Pilipinong alimango. Siguro 


181 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


po narinig na ito ng ilan sa inyo, lalo na po iyong mga lumampas nang 
limang dekada na po rito sa mundo. Ayon po sa kuwento, narinig ko po sa 
aking ama, sa loob daw po ng isang bar, umiinom ang isang Amerikano. 
Pumasok ang isang mangingisdang Pilipino na may dalang timba na puno 
ng alimango. Ibinaba niya ito, at ang sabi po ng Amerikano: “Buddy, your 
crabs are about to escape.” Tiningnan lang po ng Pilipino. Ang sagot ng 
Pilipino, “Don’t bother and don’t fret; they’re Filipino crabs. Before they 
get out, they’ll be pulled back in.” Walang raw pong makakaangat, kasi 
lahat sila naghahatakan pababa. Habang pinipilit ng ilang kababayan nating 
makaahon, siya namang sipag ng ilan na hilain siyang pababa. 

Bata pa po ako noong una kong narinig ang kuwentong iyan. Ano na po 
ba ang nagbago mula noon, at ano na ang mga nanatili? Ang mga estudyante 
kaya ngayon, pinagbabasa pa rin ng diyaryo sa klase? Kami po dati, grade 
school pa lang — grade 4 kung hindi ako nagkakamali — ay inatasan na 
magbasa ng mga pahayagan araw-araw. At mayroon pong biglaang recitation; 
mayroon pa hong test. Current events raw po sa Araling Panlipunan. Dati 
talagang tinututukan at pinapasubaybayan ang mga pangyayari sa lipunan. 
Diyaryo po ang basehan namin ng kaalaman; bihirang-bihira po kaming 
makakita ng maling spelling, maling grammar, at mas lalo pong bihira ang 
maling datos o detalye. Malinaw po ang pagkakaiba ng op-ed, at ng balitang 
mga totoong kaganapan lang ang nilalaman, tulad po ng mga opinion po ni 
Manong Jake na tinatalakay po iyong mga maiinit na paksa na sinasagot po 


182 


June 2010 to June 2012 


ang mga isyu at hindi ho sumasagot ng sagot ng ibang tanong. 

Dumating nga po ang Batas Militar, at mistulang naging human tape 
recorder ang lahat; binusalan po ng diktaturya ang malayang pahayagan. 
Naibalik po ang kalayaan noong 1986. Angkop din po sigurong itanong 
kung napanatili din natin ang mga haliging sandigan ng inyong institusyon: 
kredibilidad at integridad, patas na pagtitimbang sa situwasyon, at katapatan 
sa mga datos at detalye. 

Nasaan na po ba tayo ngayon? Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng 
“get it first, but get it right,” o napalitan na ito ng “get it first, siguruhin na 
bebenta ang istorya, at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka 
na lang.” 

Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa: Kamakailan lamang po, alam 
po nating lahat bumisita ang Emir ng Qatar sa ating bansa. Mayroon pong 
isang artikulo, ibinalita po, at sa pamagat pa lamang, nakalagay po “Qatar’s 
Emir cuts short state visit.” Ellitin ko po, “Qatar’s Emir cuts short state visit.” 
Tila ba nagtatanim na ng duda. At kapag naman binasa mo ang artikulo, 
para bang ang mensahe ay “hindi nagkita ang Pangulo at ang Emir, pero 
matagumpay ang kanilang bilateral meeting.” Medyo magulo ho yata iyon, 
ano? Hindi sila nagtagpo, nagkaroon ng kasunduan at nagkapirmahan 
nitong mga kasunduang mga ito at maraming natalakay ng kanilang mga 
anino siguro. Ang nakakapagtaka pa, ibinalita rin naman nila ang mga 
pinirmahang kasunduan, at may mga litrato at video pa noong nag-cover 


183 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


sila sa pagpupulong na ito — o sa dalawang pagpupulong sa pagdating ng 
Emir at sa pag-alis ni Emir — pero parang sinadya na palabuin ang balita. 
Kayo nga po ang tanungin ko: Anong silbi na pagdudahin ang publiko kung 
malinaw naman pala na may nangyaring pagpupulong? 

Painom lang ho sandali ng tubig. Baka may mga umiinit ho ang 
pakiramdam diyan. 

‘Yung may mga Twitter accounts po sa inyo, baka nabalitaan din na 
may nakakita daw po sa atin nakikipag-date sa Greenhills. Malinaw na 
naman po na hindi ito totoo — ngunit muli, nagawa na ang pagtatanim ng 
duda bago pa ang paglilinaw, pagtatama, at pagsiguro sa katotohanan ng 
balita. Nakakalungkot po na natabunan nito ang mabuting balita na sana’y 
nakapagpaangat ng loob ng mga Pilipino. Kasi nga po, noon mismong mga 
panahon na iyon, mula alas-diyes ng umaga hanggang alas-kuwatro ng hapon 
ay ka-miting ko ang NEDA board upang magsuri at mag-apruba ng mga 
proyekto. Eabindalawang proyekto po — kabilang na ang pagkukumpuni 
sa Baler- Casiguran road na laging — hindi, mali po ito, ano — paggagawa 
‘nung Baler- Casiguran road kapalit ng ating dinadaanan ngayon na parating 
nasasara tuwing umuulan. One hundred thirty-three billion pesos po ang 
suma total ng pera ng kaban ng bayan na mapupunta sa mga proyektong 
makakapagpaginhawa sa buhay ng kapwa natin Pilipino. EHitin ko po, 133 
billion pesos na kailangan ko pong panagutan sa taong bayan kung tama o 
hindi tama ang pagkagugol. Kaya po inabot kami ng alas-diyes hanggang 


184 


June 2010 to June 2012 


alas-kuwatro ng hapon dahil ito po ‘yung huling proseso sa mga prosesong 
bumabalot sa NEDA. 

Pero ano ba ang umugong sa media? Na nakipag-date daw ako. May 
nagkusa man lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inere? Ang 
network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang Press 
Corps. Sana na-text man lang nila ang kanilang reporter at pinatingnan at 
inutusang dumungaw sa bintana para tingnan kung umalis ba ang aking 
convoy. Kung hindi naman po, sa kabilang bintana, puwede namang tignan 
kung nandoon ang mga sasakyan ng mga secretary ng ating gabinete. 
Mukhang mas ganado silang bumanat muna, at noong nalaman nilang 
nakuryente sila, saka na lang sila humingi ng pasensya. May patutsada pang 
siguro raw ay magaan ang trabaho noong araw na iyon kaya kaya kong 
mag-date. 

Kayo po lumagay sa sitwasyon ko. Napakahirap ho ba n’ong may reporter 
kang embedded, nandoon supposed to be, tatanungin mo lang, “Nandiyan 
ba o wala?” Hindi na pwedeng, o hindi na kailangang tanungin — basta “ere 
na natin ito.” Nasaan na kaya iyong kunin ang magkabilang panig? 

Natawa na nga lang po ako nang mabasa ko ang dalawang banyagang 
pahayagan; tila po ba sila pa ang mas tumatanaw sa interes natin. Sa 
Newsweek po, may column na pinupuri ang paninindigan natin para sa 
ating teritoryo laban sa China. Kayo na po ang magbasa ng caption, dahil 
baka mabansagan akong bastos kapag ginamit ko ho ang napaka-graphic 


185 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


nilang paglalarawan sa tapang ng Pilipino. Sa Time magazine naman po, 
isang litrato — Ito po iyong cover. Sa loob po, ang title: “Hitting the Brick 
Wall.” Isang litrato ng Pilipinas ang lumabas. Ang caption, “The laggard 
of Asia is recovering the dynamism it had in the 1960s.” 

Uulitin ko po, hindi mga Pilipino ang nagsulat nito. Kalabisan po bang 
isipin na ang Pilipino rin ay dapat kumakalinga at tumatanaw sa interes 
ng Pilipinas? Isa pa pong halimbawa: Tayo lang yata ang kaisa-isang 
bansa sa mundo na nagbabalandra ng mga negatibong travel advisory sa 
sariling mga pahayagan ng mga banyagang pamahalaan. Ang paglabas ng 
ganitong mga babala ay nakasalalay sa persepsyon ng kanilang ambahador 
na naninirahan dito sa Pilipinas; isa sa pinanggagalingan ng kaniyang 
opinyon ay ang mga balitang nakakalap niya mula sa diyaryo at telebisyon. 
Pero dahil nga sa negatibismo sa pagbibigay-balita, at sa walang puknat 
na pagwawagayway sa ating travel advisories, o mga travel advisories na 
laban sa atin, kahit pa wala namang direktang banta sa Pilipinas, palaging 
kinukwestyon ng ibang mga bansa kung ligtas nga ba silang magtungo sa 
atin. 

Isipin lang po natin ang epekto nito. May kakilala po akong sana’y 
dadalaw sa ating bansa. Pero siya mismo nagdalawang-isip na umuwi, 
dahil wala na raw siyang nabasa at nakita sa mga channels na kumo-cover 
sa ating bayan kundi karahasan at krimen. Paano pa po kaya ang mga 
banyagang turista, na tinatayang gagastos, bawat isa, ng isanlibong dolyar 


186 


June 2010 to June 2012 


sa bawat pagbisita niya sa Pilipinas, na manganganak naman ng trabaho 
at kabuhayan sa ating mga kababayan? 

Alam po n’yo, tsineck [check] po ng ating Communications Office, 
isang diyaryo lang sinuri nila — crime stories raw po in one month, 130 plus. 
Parang apat na istorya yata ‘yoi^ kada araw — tama ho ba ‘yorig math ko? 
Siyempre, ‘pag iyon lang ang nababasa n’yo, aba, talaga yatang magulong 
magulo diyan. 

Mantakin po ninyo: Noong Pebrero, mahigit 411,000 ang turistang 
dumalaw sa ating bansa. Unang beses pong nangyari sa kasaysayan na 
umabot tayo sa 400,000 na turista. Kung iko-compute po natin, kung 
manatili sa ganyang bilang ang bisita kada buwan, papalo po ng mahigit 4.8 
million tourists ang dadalaw ngayong taon. At ang sabi po ng mga dalubhasa, 
karamihan ng turista natin dumarating sa second half of the year. So iyong 
411,000 ngayon baka maliit na po iyan. Halos kalahati na po iyan ng target 
nating sampung million na turista bago ako bumaba sa puwesto sa 2016. 
Isipin na lang po natin kung gaano natin kabilis maaabot ang target na 
iyan kung mas mangingibabaw ang balensadong balita tungkol sa Pilipinas, 
kaysa uunahin ang negatibismo? 

Naaalala rin po ninyo siguro kung paano hinakot ng mga report ukol sa 
carnapping ang mga headline noong nakaraang taon. Nito pong isang linggo, 
na-convict si Raymond Dominguez na pinuno ng carnapping syndicate. 
Nadesisyunan ang kaso sa loob ng isang taon at apat na buwan; ang hatol: 


187 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


labimpito hanggang tatlumpung taon ng pagkakakulong. Ayon din po sa 
istadistika ng ating kapulisan, bumaba ng 59.4 percent ang insidente ng 
carnapping sa taong 2011. 

Punto ko lang ho dito, noong may na-carnap, kasama ‘tong Dominguez, 
talaga naman pong pagkahaba-habang nasa headline. Noong nagtagumpay 
ang katarungan, sinakdal at nasintensyahan sa loob lamang ng isang taon — 
ang average natin po kasi ay six years. Medyo naipasok naman sa front page 
sa ilalim. Pero malaking bagay na po ‘yon dahil iyong iba po ‘di na nabanggit, 
iyong iba nasa gitna. Pero kung may pangit, balensado natin, nagtagumpay 
ang katarungan. Hindi naman ho siguro kasalanan siguro iyon. 

May nagsabi po bang, “ang galing ng mga pulis natin; ang galing ng 
mga prosecutor natin?” Nagpapasalamat nga po ako at nabitbit na sa ating 
mga pahayagan ang kaso ni Dominguez; ‘yun nga lang, ulitin ko lang po, 
‘yung krimen niya noong nakaraang taon, inilathala above the fold. Itong 
conviction niya, below the fold. Buti naman within the paper pa. 

Alalahanin po natin, magkatambal po ang ating mga tungkulin: Kami, 
bilang nasa gobyerno, at kayo, bilang tagapaghatid ng katotohanan. Ang 
pagtupad sa tungkuling natutuhan na po nating hilingin sa gobyerno ay siya 
rin sanang pagtupad sa tungkuling puwede nating asahan mula sa lahat: 
katapatan sa katotohanan, pantay na pagsusuri, at pagtutok sa kung ano 
ang makabubuti sa taumbayan. 

Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kuwentong- 


188 


June 2010 to June 2012 


kutsero upang pabanguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin, 
at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa natin 
Pilipino, tiyak ko po na mas madali nating maaabot ang kolektibo nating 
mithiin para sa bayan. 

Naniniwala po akong iisa ang bangkang sinasakyan ng bawat Pilipino, 
at lahat ng Pilipino ay may tungkuling makisagwan upang maabot natin ang 
ating mga pangarap. ‘Di po ba’t kung buo ang suporta ng bawat Pilipino sa 
Panatag Shoal ay panatag din nating maititimon ang ating bansa sa harap ng 
anumang daluyong na maaari pang dumating? 

Diretsahan po akong nagsasalita sa pagtitipong ito dahil umaasa rin ako 
sa diretsahang pakikiisa ninyo upang matugunan ang isyung ito. Nakita 
na po natin ang mabuting maidudulot ng pakikipagtulungan. Hindi po ba 
napakaganda ng paghahandang nangyayari nang lumabas ang mga babala 
ukol sa tsunami, dahil katuwang ng gobyerno ang media sa pagpapaalam sa 
madia ng dapat gawin upang makaiwas sa pinsala? Hindi po ba napakabuti 
ng naidulot na pag-angat ng morale ng taumbayan dahil sa mga PCIJ report 
ukol sa tapat at malinis na mga proyekto ng DPWH, o ng mga ulat tungkol 
sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa? 

Kung magpupunla po tayo ng pagdududa, paghihirap ang dulot nito. 
Ngunit kung pag-asa ang ating itatanim, kasaganahan naman ang ating 
aanihin. Sa inyong pagpupursigi na maabot ang pinakamataas na antas ng 
propesyunalismo, integridad, at kredibilidad sa larangan ng pamamahayag. 


189 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


naniniwala akong maiaangat ang uri at antas ng ating demokrasya kung 
sa gitna ng nagtutunggaling hoses at opinyon, may mahubog tayong isang 
Pilipinas na may mas matibay na lipunan, mas nagkakaisang tinig, at mas 
positibong sambayanan. 

Ulitin ko po, palagay ko sana pag-isipan po natin ang ating mga 
nabitawang mga salita ngayon. Palagay ko ho hindi krimen; balansehin 
natin ang nasasabi natin sa taumbayan. 

Magandang hapon po. Maraming salamat sa lahat. 


190 


TALUMPATI Nl KAGALANG-GALANG 
BENIGNOS. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGLULUNSAD NG KTO 12 
BASIC EDUCATION PROGRAM 


[Inihayag sa Rizal Hall, Malacanan Palace, Manila noong 
ika-24 ng Abril 2012] 


Good afternoon. Thank you. Please sit down. 

Secretary Armin Luistro; Senator Ed Angara; Congressman Sonny 
Angara; Congresswoman Kimi Cojuangco; Congressman Mel Sarmiento; 
Congressman Going Mercado; Congressman Mariano Piamonte; Secretary 
Dinky Soliman; Secretary Sonny Coloma; Secretary Joel Villanueva; Usee. 
Yolanda Quijano; Commissioner Nenalyn Defensor; former Congresswoman 
Riza Hontiveros-Baraquel; kindergarten, elementary, and high school 
students, and their respective teachers; friends from the business sector; 
friends from the international community and partner agencies; fellow 
workers in government; honored guests; mga minamahal ko pong kababayan: 
Magandang hapon po sa inyong lahat. 


191 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Can I apologize for being about thirty minutes late. We were discussing 
the Philippine Investment Plan to cover the years from 2011 to 2016, and 
these are the details of exactly where we’ll bring in or put in about five or 
over five trillion pesos. Since I will have to explain where each and every 
centavo will go to, I was asking them the pertinent questions and it dragged 
on and on. Actually, I will have to go back to that meeting right after this 
very momentous occasion. 

And may I apologize to our international friends — as usual I’ll be 
delivering the speech in our national language. I apologize that you will have 
to read the hardcopy afterwards. 

Siguro, maganda ho para mailagay natin ang ating sarili sa paksa nitong 
araw na ito, magkuwento muna ako. 

Mayroon po akong isang tiyo na typical na male. Mahilig hong manood 
ng sineng aksyon, giyera, et cetera. Nagkataon po na nagkaroon siya ng 
Home Theatre System — ito po’y panahon ng aking ina bilang Pangulo — at 
ikinabit sa bahay. lyong Home Theatre System po niya ay nakakabit rin doon 
sa kanilang garden dahil may nakita siya noong magbiyahe sa Amerika na 
tinatawag na garden speakers na mumurahin. 

Ngayon, ang punto po nito, konektado sa Home Theatre System niya. At 
kadalasan, dahil noong siya po ay bata, hindi pa uso iyong Home Theatre, 
tunay na theatre po ‘yung pinupuntahan niya, at saka cliff hanger — iyon 
bang papanoorin n’yo ‘yung isang episode nitong linggong ito, bumalik kayo 


192 


June 2010 to June 2012 


after two weeks para sa next episode. So ‘yung Home Theatre po ay hindi 
niya ganap na alam para paandarin. Anak niya ang inaasahan para i-on at 
i-setup ‘yung kanyang papanoorin. Nagkataon po Sabado siya manonood 
at medyo gabi na po yata; nag-umpisa siya ng mga alas-11 ng gabi. Wala 
po ‘yung mga anak niya, gumigimik noong panahon na iyon. So buti na 
lang, alam naman po niya ‘yung “On” at saka ‘yung “Play.” E di naisaksak 
na po iyong sine ng giyera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi po 
niya alam na nakakonekta pala ‘yung mga speaker doon po sa garden. 
At siyempre, para maganda ‘yung sine, malakas. So nang nag-umpisa na 
hong nagsabugan, nagbarilan — panahon noon ng nanay ko, di may mga 
coup silang inaasahan — nagbukasan po lahat ng mga ilaw ng kanilang 
mga kapitbahay dahil akala may kudeta na namang nangyayari. Tsambang 
dumating ‘yung kanyang anak at sinabi, “Dad, ‘yung buong kapitbahay 
akala nagkakagulo na dito!” Tapos, doon lang niya nalaman. Pinatay na 
niya. Hindi ko malaman ngayon kung natapos niya ‘yung sine sa kahihiyan 
sa iskandalong ginawa niyang iyon. 

Siguro maganda, dagdagan ko pa ho ng kuwento; 

Ako naman po, ang inabutan ko ng bata — ngayon po, kung may 
kailangan tayong kausapin na nasa Cebu, bunutin mo ‘yung cellphone mo, 
alam mo iyong number niya — segundo, kausap mo na. Tama ho ba? Noong 
bata ho ako, ibo-book n’yo iyong long distance. So, ang kailangan mo lang 
alam noon, ida-dial mo ‘yung number ng long distance operator, bibigay mo 


193 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


‘yung number ng sinong gusto mong kausap, tapos tatawagan ka — place mo 
sa umaga — sa hapon, bibigay sa iyo ang kausap mo. 

I think, I read somewhere, it was said that at the start, I believe, of the 
20th century; the amount of knowledge that a person was expected to have 
could be contained in a Sunday edition of the New York Times. However, 
today, even with just entertainment, when you buy a Home Theatre System; 
you have to be able to set it up: positioning the speakers, putting in the 
parameters of the delay, understanding what HDMI means, and so on and 
so forth — and even getting your remote controls to “talk” to each other. I’m 
narrating this because I have a cabinet secretary whose old Home Theatre 
conked out and he decided to buy himself a new one and up to now he has 
yet to watch a single film ‘cause he’s still setting it up. That brings me to the 
topic at hand. 

Ito po siguro ang punto ng atin pong kuwento: sa panahon po ngayong 
tinatawag na “knowledge” o “information age,” mas malawak na ang 
kaalaman na inaasahan sa karaniwang tao upang makapamuhay. Totoo pong 
dati, pag-dial mo nga ng telepono sa umaga para tumawag ng long distance, 
buwenas na kung makakausap mo ang gusto mong kausapin sa hapon. At 
noong panahon na iyon, masaya na po sila dahil noong araw po eh susulat 
ka, at ‘pag dumating ang sulat mo sa loob ng isang dekada sa kabilang dulo 
ng mundo, ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos na nangyari iyon. Ngayon, 
mayroon na pong Skype. Tama ba, Skype? Kakaunti ho iyong tinatawagan 


194 


June 2010 to June 2012 


ko sa abroad eh. Pero para makapag-Skype ka, kailangan alam mo kung ano 
ang pipindutin sa computer at paano mo ikokonekta ang telepono at iyong 
computer at makapasok sa internet. Dati nga po, linggo ang aabutin sa library 
para makakalap ng kaalaman. ‘Pag nagre-research kayo — literal — talagang 
iisa-isahin mo. At may kaunting dasal na natsambahan mo iyong libro na 
dadaanan mo kung ilang daang pahina na nandoon ang impormasyon na 
kailangan mo. Tama po ba? Ngayon po, Google search. May Google na. 
Pero may silbi lang po ito kung marunong ka ring gumamit ng keyboard at 
mag-log-on sa mga tamang website. At sana may kaalaman ka rin tangan 
para hindi ka binobola ng mga kalokohan na website. 

Simula po sa araw na ito, mabibigyan na natin ang kabataan ng mas 
magandang pagkakataon upang matuto at makasagap ng kaalaman. 
Nagtitipon po tayo upang ilunsad ang isang programang magbabago sa 
sistemang pang-edukasyon ng bansa: ang K to 12 Basic Education Program. 

‘Di po ba’t maikukumpara ang ten-year basic education program sa 
force-feeding? Bibigyan ka ng sampung taon upang isubo, nguyain, at ipasok 
sa iyong sistema ang mga leksyon. Wala pong pagkakataon ang kabataang 
namnamin ang kaalaman. Subo lang nang subo; subo lang nang subo. Ang 
resulta; hindi napoproseso nang mabuti ang impormasyon, hindi nabibigyan 
ng sapat na konteksto, hindi naipapaliwanag ang implikasyon sa kalakhang 
buhay ng Pilipino. Kaya nga minsan po, pasok sa isang tenga, labas sa kabila; 
ilang araw lang, nalimot na ang mga natutuhan. 


195 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Ang ipinangako po ng ating gobyerno: sa tuwid na daan, walang maiiwan. 
At sa pamamagitan po ng ating transpormasyon sa isang de-kalidad na 
edukasyon, inaabot natin ang kaunlarang para sa lahat — mahirap ka man 
o mayaman. Upang mailabas ang natatanging husay ng mag-aaral, bibigyan 
natin ng sapat na panahong matutuhan ng kabataan ang mga konsepto’t 
kakayahan, ang mga tamang kilos at kaugalian. 

Minsan nga pong sinabi sa akin ng aking ama: “Once you have imbibed 
the knowledge, it is yours for life regardless of what happens to you in the 
future.” At totoo po: anumang karunungan ang ating matututuhan, kipkip na 
natin ito habambuhay. Sabi nga sa akin noong araw, “Sikat ka noong araw o 
sikat ka ngayon; bukas, laos ka na. Baka ngayo’y mayaman ka, bukas mahirap 
ka na.” Pero ‘pag natuto ka na, sa’yo na ‘yan habang buhay. Wala nang 
maaaring magnakaw nito sa atin. Ito po ang ating magiging kasangkapan sa 
pagharap sa mundo at pagdedesisyon at pakikilahok sa kalakhang lipunan, sa 
pagbabahagi ng ating sarili sa Diyos at sa kapwa tao. 

Mantakin po ninyo: tayo na lamang — unique sa buong Asya — ang isa sa 
tatatlong bansa na lamang sa buong mundo ang may ten-year basic education 
cycle. Sa Asya sikat po tayo; tayong mag-isa. Sa buong mundo tatlo tayo. 
lyong dalawa nasa Africa. Paano nga naman ba makikipagsabayan ang 
Pilipino, kung lugi na agad tayo sa bilang ng taon ng pag-aaral at sa lalim 
ng pagsasanay? Sa Simula pa lang ay dehado na tayo. Ang gusto po natin, 
magkaroon ng matibay na pundasyon sa edukasyon ang mga susunod na 


196 


June 2010 to June 2012 


henerasyon ng Pilipino. 

Medyo ‘yung tingin ho sa akin ng ating choir na napakagaling kaninang 
kumanta — tuloy hindi kami napakanta — parang, “Maganda ba "yan, dagdag 
kaming dalawang taon?” Simple lang naman ho iyan; Kung pare-pareho 
kayong test na kukunin sa ating mga kalaban, sila may plus two years na 
talagang pinag-aralan. Kumbaga, katulad nitong speech na ‘to, babasahin 
ko ho, sinabi sa ‘kin ng teacher ko, “You have one minute to read it.” O 
‘di siyempre ganyan. lyong kalaban ko ho na ite-test doon binigyan ng two 
minutes. Siguro naman iyong retention at comprehension mas mahusay si two 
minutes kaysa si one minute. O di ‘pag ganoong hindi parehas ang laban, talo 
ako kaagad. Siya may trabaho. Ako’y maghahanap ng ibang papasukan, at 
hindi tayo makapayag doon. 

Naninindigan pa rin po tayo sa ipinangako nating pagbabago sa edukasyon: 
ang gawin itong sentral na estratehiya sa pamumuhunan sa pinakamahalaga 
nating yaman — ang mamamayang Pilipino. Sa K to 12, tiwala tayong 
mabibigyang-lakas si Juan dela Cruz upang mapaunlad — hindi lamang ang 
kanyang sarili at pamilya — kundi maging ang buong bansa. 

Sa araw pong ito, humahakbang tayo pasulong sa pagkakamit ng 
pagbabago sa ating sistemang pang-edukasyon. Sa kabila nito, malinaw na 
malayo pa ang ating lalakbayin. Mulat po tayo na dahil sa transition phase, 
maaaring magkaroon ng mga antala, o sakripisyong kailangang pagdaanan 
ang mga mag-aaral at paaralan. Wala man pong perpektong solusyon sa 


197 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


lahat ng bagay, ang garantiya pong ibinibigay natin ay isang mas matibay na 
sistemang pang-edukasyon na pangmatagalan, at nakatuon sa kinabukasan 
ng ating mamamayan. 

Kasabay po nito, patuloy pa nating pinupunan ang ilang mga kakulangan 
sa sektor ng edukasyon — mula sa pagpapatayo o pagkukumpuni ng mga 
silid-aralan at mga kagamitan sa eskwela, hanggang sa mga pagsasanay sa 
mga guro at pagbili ng mga libro. ‘Yung libro nga ho pala dito, hinahabol po 
natin na ‘yung ating reading materials ay magiging tablet based. Boon po sa 
henerasyon ko, hindi po tabletas ‘to, PC tablet ang pinag-uusapan para klaro 
lang ho. Dahil alam ho n’yo, ‘pag ho saka-sakaling may nahanap na error 
diyan; uutusan lang po n’ong kanyang server papalitan ‘yung impormasyon 
diyan. Hindi na po natin ire-recall ‘yung mga librong sangkaterba. At 
ginagawan na rin ho ng paraan na naka-lock in sa system para wala hong 
magnanakaw dito. Dulo po, mas madali na ho sa estudyante na kailangan rin 
naman talagang IT knowledgeable kung gagamitin natin ito. Hinihintay na 
lang natin, Bro. Armin, ‘yung pagbaba nang kaunti ng presyo at malapit na 
po sa target natin. Isasakatuparan natin ito sa pamamagitan ng inilaan nating 
238.8 bilyong pisong budget para sa Department of Education ngayong 2012. 
Tumaas po nang tatlumpong bilyong piso ang naturan badyet dahil mataas 
na rin po last year at next year ho siguro patataasin pa ni Brother Armin. 

Problema lang ho nandito si Joel at saka si Ms. Defensor ng CHED. Baka 
sila rin ho humirit ng pagtaas. Huwag naman po ninyong kunin lahat sa akin. 


198 


June 2010 to June 2012 


Siguro po matagal na nating napatunayan: hindi po lista sa hangin ang 
mga programa natin; ang binitawan nating salita, pagsusumikapan natin 
upang maghatid ng resulta. Kapag may ipinuhan ang pamahalaan, may balik 
itong magandang bunga para sa sambayanan. 

Muli po akong nagpapasalamat sa bawat ahensiyang nakipagtulungan 
sa atin sa tuwid na daan upang marating ang araw na ito. Sa bumubuo ng 
DepEd, CHED, at TESDA, kasama na ang bawat indibidwal at grupong 
nakipagbayanihan upang mapagtagumpayan ito. 

Sa atin naman pong mga kababayan: patuloy nawa kayong magtiwala 
at makiisa sa mga inisyatiba ng ating pong pamahalaan. Asahan naman po 
ninyo: patuloy ang gobyerno sa paglalatag ng pagbabago para sa isang mas 
maliwanag na kinabukasan sa sambayanang Filipino. 

Ako po’y hanggang dito na lang. Babalikan ko po ang iniwanan kong 
meeting. Magpapasalamat po ako sa inyong lahat at umpisa na ang pagbabago 
nating talagang pangmatagalan. 

Magandang hapon po. 


199 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
DURING THE ASIAN DEVELOPMENT BANK 
45TH ANNUAL MEETING 
OF THE BOARD OF GOVERNORS 


[Delivered at the Philippine International Convention Center, Pasay City on 
May 4 , 2012] 


Vice President Jojo Binay, Speaker Sonny Belmonte, Mr. Haruhiko 
Kuroda, President of the ADB; Secretary Cesar Purisima, Governor 
Amando Tetangco Jr. of the Bangko Sentral, excellencies and members 
of the diplomatic corps, other members of the Cabinet present, ADB 
Governors, delegates and participants of the 45th Annual Meeting of the 
ADB Board of Governors, fellow workers in government, honored guests, 
ladies and gentlemen: 

Really, a very pleasant morning. 

In 2009, as my countrymen began calling on me to seek the presidency, 
I found myself facing a dilemma. On one hand, I knew that the problems 


200 


June 2010 to June 2012 


of the nation were very grave indeed; on the other hand, I knew that I 
could not turn my hack on the chance to do my part to solve all these 
problems. 

I answered the clamor of my people. We rolled up our sleeves to 
start work and clean house, thinking that I had a reasonable grasp of 
the problems I had inherited. But none of us could have imagined how 
deeply eroded the foundations of government had become, in the nine 
and a half years of my predecessor’s administration. Rice, imported at 
inflated cost by the government, was rotting away in rented warehouses. 
Stewards of Government Owned and Controlled Corporations advanced 
their interest at the expense of the people. Bidding for public works had 
been orchestrated to favor certain contractors, again, at the expense of 
the people. Endemic corruption had sapped the system of its vitality; 
public funds ceased to be used for the public good, and found themselves 
in private hands, whom we are now holding accountable. 

The message, for nine and a half years, was: nice guys finish last. 
To finish first, you had to lack conscience, exhibit a certain degree of 
shamelessness, and be an expert at giving handshakes with one hand, 
while picking pockets with the other. The playing field was skewed 
towards those who had connections or those who could afford to bribe 
their way into contracts or permits. Politics permeated everything, even 
poverty-alleviation programs: slots on the conditional cash transfer 


201 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


program were handed out in exchange for votes. 

Is it any wonder that domestic investments had plunged, and foreign 
investors were reluctant to come in? With too few jobs being generated, 
our people were trapped in a downward spiral: no education, no work, no 
chance to improve their lot in life. 

It would not be far from the truth to say that, during the early days 
of our administration, we all eagerly looked forward to weekends, for a 
short respite from the shock of discovering the extent of the problems that 
were bequeathed to us. But we refused to compound the apathy of the 
past with defeatism in the present. Our blueprint was clear: to encourage 
investment and jumpstart the economy; and for the benefits of growth 
to be all-inclusive. We wanted to generate jobs; we wanted to ensure our 
people were healthy enough and had enough skills to fill all of these jobs. 
We wanted long-term solutions that would not leave any of our people 
behind. And, first and foremost, we wanted a system that our people 
could buy into: a system where everyone willingly fell in line, because no 
one — no matter how rich or well-connected they might be — was allowed 
to cut to the front of the line. 

We went about our work. One of our first moves was to institutionalize 
a zero-based budget approach, where expenditures are rationalized and 
are not mindlessly carried over to the next year, regardless of whether 
they worked or not. We went after tax evaders aggressively, and we 


202 


June 2010 to June 2012 


still do. With the help of our allies in Congress, we passed a law that 
put standards of governance in place so that Government Owned and 
Controlled Corporations became more efficient and rational. And we 
showed our resolve that no public official, regardless of his or her position, 
will be beyond the reach of justice and accountability. 

All of these efforts have allowed us to reclaim our national honor; 
they have boosted confidence in the country, restored our citizenry’s 
morale, and are reaping dividends on the economic front. Investors and 
Filipinos alike see what is happening: Here is a country determined to 
turn the corner by instituting genuine, wide-ranging, meaningful reform, 
and acting on its belief that good governance is the bedrock of equitable 
progress. We have had six positive rating actions from the credit-ratings 
agencies since we took over government a little less than two years ago-a 
stark contrast to the single upgrade and six downgrades in the nine years 
of the previous administration. We have experienced all-time highs in our 
stock market, in fact, 27 times in our 22 months in office. 

Two years ago, who would have thought that our peso-denominated 
bonds would have a demand, let alone be over-subscribed? Who would 
have thought that onerous incentives would not have to be offered to 
make proponents actively compete for our infrastructure projects? Who 
would have thought that, at this point, we would be less than a year away 
from being a net exporter of rice, obviously, weather permitting? 


203 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


As can be seen from our experience, weeding out corruption allows 
for a more fertile economic landscape: one that not only brings investors 
in, but also allows the real work of governance to impact the greatest 
number of our people. Enforcing strict adherence to public bidding rules 
have allowed our Department of Public Works and Highways to save 6.14 
billion pesos from our 2011 budget; now that the leaks have been plugged, 
we can go about our business knowing that our taxpayers’ hard-earned 
money indeed goes to projects that will benefit them. As of April 15 of 
this year, the DPWH has bidded out 92 percent of the 2,139 projects for 
the year; of these, 95 percent have already been given notices to proceed. 
In fact, 403 have already been completed, with the rest either ongoing or 
about to begin construction. 

Another example: Now that the targeting system for our social 
welfare programs has been insulated from political considerations, we are 
confident that the more than three million households in our Conditional 
Cash Transfer program are actually the neediest families, and not merely 
the best-connected; now we know that we are actually sponsoring 5.2 
million of our poorest families through our Philhealth program-our 
national health insurance program. 

We have been blessed with an abundance of resources and with a 
strategic location as a gateway between Asia and the Pacific. But our 
greatest resource has always been our people who have constantly shined 


204 


June 2010 to June 2012 


given the right environment. In any industry, in almost any corner of the 
Earth, you will see a Filipino working hard and earning praise from his 
or her employers. Our people have always been our greatest competitive 
advantage, and our efforts are focused on investing in them. 

We are making sure that opportunity, wealth, and power are distributed 
equitably among our citizenry. This is the key to ensuring that growth is 
sustained: equal opportunities breed social and political stability, which 
act as a safeguard against disruptions on the road to progress. We have 
seen, in recent years, how the opposite is a real danger that governments 
must address; we have seen formerly stable economies rocked by unrest 
because a small elite reaped the benefits of growth, while the rest of the 
population was left with little means to pay their mortgages or finance 
their children’s educations. For growth to be meaningful, it has to be 
inclusive. 

It is with this principle in mind that we have allocated unprecedented 
sums to alleviate extreme poverty, and are concentrating on providing 
more opportunities for employment. We have identified three sectors that 
will have the most impact on inclusive growth: agriculture has experienced 
a 5 1.3 -percent increase in its budget this year, for example. We are also 
going all-out in our “It’s more fun in the Philippines” tourism campaign, 
along with a more liberalized air policy to increase access to the country’s 
secondary gateways. And, aside from the aforementioned strides in 


205 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


infrastructure development, we are also set to roll out ten Public-Private 
Partnership projects this year, which will include schools and extensions 
to our train systems. 

Good governance does encourage inclusive growth; being steadfast 
in our principles, leading by example, and sending a clear signal that 
corruption will not be tolerated gives us a certain measure of confidence 
that the 568.6 billion pesos we allocated to social services, which is 
about 31 percent of our entire budget, will go where it’s supposed to. 
Transparency, accountability, and prudent spending also create fiscal 
space for social and infrastructure investments. This discipline has 
allowed us to channel resources to investments in our people. The budget 
we inherited in 2010 allocated, for example, 175 billion pesos to basic 
education. It now has a budget of 238.8 billion peso-a 36.5 percent jump 
after two consecutive years of budget increases. Our budget for health 
also increased by 48.5 percent over two years, up to 43.5 billion pesos 
from 29.3 billion in 2010. The government’s Conditional Cash Transfer 
program experienced an almost fourfold increase over the past two years, 
from ten billion pesos in 2010, catering to about 800,000 families, to 39.4 
billion pesos this year for over three million families. All of these we were 
able to do without raising taxes. 

These are amounts that have been generously augmented by those 
who share our vision of an equitably progressive Philippines. The Asian 


206 


June 2010 to June 2012 


Development Bank’s Official Development Assistance (ODA) to the 
Philippines amounts to 761.97 million dollars. These include 643.85 million 
dollars to projects concerning social protection and support; agrarian 
reform; rural infrastructure enhancement; credit for better health care; and 
irrigation in the Southern Philippines. You have helped out in our Public- 
Private Partnership Program, in our efforts to reform the justice system; 
and our energy-efficient electric tricycle project. We are getting to where we 
want to be faster because of your assistance. This meeting of your board of 
governors, in fact, reaffirms the newfound confidence that the international 
community has exhibited towards our nation. 

For this, you have the gratitude of our people, and a commitment 
from my administration. Gone are the days when the funds you funnel 
to our country will end up like water leaking through a broken pail. You 
will continue to see results; you will continue to see a Philippines that is 
finally living up to its potential. We are prepared to follow through on 
our commitments, and you are by all means welcome to see if we’re living 
up to our word. 

Change has set in the Philippines, and we are open for business. It 
began with a people granting us the trust and opportunity to re-establish 
a government that truly puts them front and center. It continues with 
a people empowered and finally aware of their vast potential; a people 
buying into a system where actions have consequences, and hard work 


207 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AqUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


reaps its rewards; a people willing to cast aside the negativity, eager to 
harness optimism into more opportunities. It can only end with a people 
reaping the benefits of a system where growth is both inclusive and 
sustained, where progress is felt by all, and where every citizen lives the 
life of dignity that he truly deserves. 

Again, on behalf of our people, we welcome all of you. We thank you, 
and may you have a very good day. 


208 


SPEECH OF 

HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III 
PRESIDENT OFTHE PHILIPPINES 
DURING THE COMMEMORATION 
OF THE FALL OF CORREGIDOR 


[Delivered in Corregidor Island, Cavite, on May 6, 2012] 


Vice President Jejomar Binay, Ms. Leslie Basset, Lieutenant Colonel 
Artemio Matibag, Ms. Leslie Ann Murray, members of the Cabinet, General 
Dellosa, Chief of Staff, our service commanders, our guests, fellow workers in 
government, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kababayan; 

Magandang umaga po sa inyong lahat. 

This is my first time in Corregidor; and I remember a story my Uncle Tony 
told me, of how, as a young soldier he braved the shark-infested seas, and 
swam here from Bataan, to report on the conditions prevailing at the time. 
That marvelous feat, of course, is only one of many great stories that involve 
this island. 

All of us here know that Corregidor is also popularly known as The 
Rock. And today, we remember its final agony. We remember the Fall of 
Corregidor seventy years ago. 


209 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


More than the Fall, we commemorate our soldiers’ acts of bravery and 
their unconditional sacrifice for country. We remember their solid, principled 
stand for freedom; the impossible battle they faced; our soldiers fighting 
together as brothers in arms, many of them making the ultimate sacrifice 
for their countrymen. We remember our commanders: who bore the heavy 
burden of leading men into bloodshed, and even death, knowing that the fate 
of entire peoples rested in their hands. 

Today, we pay tribute: not to the strength of arms, but to the strength of 
spirit — because battles are won not merely through bombs and bullets, but 
also, and probably more importantly, through the hearts of patriots burning 
with love for country. 

Seventy years ago, shipwrecks littered the seas around this rock. 
Opposing soldiers were approaching from as far as the eye can see. Despite 
this, the Filipino soldiers stationed in Corregidor stood their ground. As I 
was reviewing the names of our naval heroes, looking for a proper name 
for our second Hamilton Class Cutter, I read of a man named Ramon 
Alcaraz, who was commanding one of our three motor torpedo boats, 
known as Q-boats. Q-112 Abra, manned by Alcaraz and his crew, took 
down three of the nine Japanese “Zero” fighters attacking his boat, 
before being captured. In captivity, Alcaraz became head of the Prisoner 
of War camp in Malolos, making sure that his fellow POWs were kept 
hopeful and alive. 


210 


June 2010 to June 2012 


Commodore Alcaraz was only one among many skilled men in uniform 
who have served our country. Many continue to follow in his footsteps; and 
we are determined to reward their patriotism with equal dedication. For 
certain, many more Commodore Alcarazes will rise from the ranks of our 
military. We consider it our duty to ensure that their strength of spirit will be 
matched by boats, by weapons, and by sufficient training. This is the truest 
tribute we can offer to those who have laid down their lives: a nation capable 
of protecting itself; a nation that can say no sacrifice will be wasted. 

This Pacific War Memorial is consecrated to the memory of the Filipinos 
and the Americans who fought in the Second World War. It is a symbol of 
our gratitude, set in stone and steel. The bravery, the unity, and the sacrifice 
our soldiers sowed then have borne the fruit of a true democracy. Today, we 
are reminded that partnerships, and even brotherhoods, are formed not only 
in moments of triumph, but in times of adversity. 

In this Pacific War Memorial, the Eternal Flame of Freedom lights the 
pages of history, and marks every sacrifice made in this island. May it guide 
us along the straight and righteous path we are now treading. May it burn 
bright in the hearts of every generation still to come. 

God bless our heroes. Many thanks, and good day to one and all. 


211 


TALUMPATI Nl 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA PAGHATOL KAY RENATO CORONA 

[Inihayag sa Malacanan Palace, Manila noong ika-^O ng Mayo 2012] 


Kahapon po naging saksi tayo sa isang napakagandang patunay na 
umiiral ang ganap na demokrasya sa ating bansa. Dalawampung senador 
ang bumoto upang matanggal bilang Punong Mahistrado ng Korte Suprema 
si Ginoong Renato C. Corona. 

Mulat tayo sa kung saan nag-ugat ang lahat nang ito. Sa matagal 
na panahon, namayani ang agam-agam na ang piring ng Hustisya ay 
nakatanggal para sa mayayaman at makapangyarihan. ‘Di po ba nakita 
nating may basehan ang agam-agam na ito, ‘di lang po dito sa atin. Pati 
na ang World Bank — isang dayuhang institusyon — ay nagkuwestyon dahil 
miski ang aid na galing sa kanila para iayos ang ating hudikatura ay hindi 
napunta sa dapat nitong patunguhan. 

Nangarap tayong baguhin ito. Naghangad tayo ng isang sistemang 
pangkatarungan na may malinaw at tunay na kahulugan ng tama at mali. 


212 


June 2010 to June 2012 


Naghangad tayong ibalanse ang timbangan: kung saan ang inosente ay 
papasok sa hukuman nang panatag ang loob na siya’y mapapawalang- 
sala, at kung ikaw naman ay maysala, maghanda ka na dahil tiyak na 
mananagot ka. 

Marapat pong balikan ang konteksto ng impeachment ni Ginoong 
Corona. Alam na po natin ang malalim na pinagsamahan nila ni Ginang 
Arroyo. Simula pa lang kinuwestyon na natin ang kanyang midnight 
appointment dahil sa pananaw na labag ito sa Saligang Batas. Sa kabila 
nito, noong nagkita kami ang tanging hiniling ko sa kanya, iparehas sana 
niya ang laban. Ang sagot pa nga niya sa akin, huwag daw akong mag-alala, 
dahil lahat ng magiging desisyon ay aayon sa batas. Sa paglaon po, naging 
malinaw sa atin na imbis na siya mismong dapat nagbibigay-linaw sa batas, 
ang siyang nagpapalabo nito. 

Sa EO 1 pa lang, hinarang na agad. Nakita naman po ninyo ang mga 
nadiskubre nating kalokohan pag-upo pa lamang sa puwesto; hanggang 
ngayon, pinagdudusahan ito ng mga Filipino. Ang iniuutos sa atin, lahat 
ng administrasyon bago po sa atin isali sa imbestigasyon para raw ho 
parehas. Kailan pa po tayo matatapos ang pagsusuri kung ganoon, at kailan 
tayo makakakilos? Kaya nga’t sistematiko ang ninais nating tugon sa mga 
problemang ito, upang matigil na ang pagkasangkapan sa mga butas sa 
batas, at iwasan ang paglala ng mga sugat sa sistema. Pero pinigilan nila 
tayo. Imbes na makiisa, itinali pa ang mga kamay ng mga naghahangad na 


213 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


gumawa ng tama. Parang siniguradong hindi na matatapos ang gusto nating 
ilatag na reporma. 

Pati po EO 2 na sana’y umayos ng situwasyon ukol sa mga midnight 
appointee, nilagyan ng status quo ante order. Pag-aaralan daw nila, pero 
natapos na po ang term ng nagsampa ng kaso ng tulad niyang mga kapwa- 
midnight appointee, wala pong nangyari, wala pong pagdidinig na nangyari. 

Nilunok po natin lahat nang ito, dahil hindi natin pakay makipag-away; 
solusyon ang ating hinahanap. Ngunit mali nga po sigurong umasa kami ng 
patas na laban mula kay Ginoong Corona. 

Hindi nagtagal, napatunayan na nga ang mga agam-agam; pagdating 
kay Ginang Arroyo, handa si Ginoong Corona na ikiling ang timbangan ng 
hustisya. Naglabas ng isang Temporary Restraining Order (TRO) ang Korte 
Suprema; muntik nang magtagumpay si Ginoong Corona na bigyan ng 
pagkakataon si Ginang Arroyo na hindi harapin ang mga alegasyon tungkol 
sa electoral fraud noong 2007. Mantakin po ninyo: Mula sa Las Vegas, 
bumalik pa dito sa bansa si Ginoong Corona para lamang pangunahan 
ang paglalabas ng TRO. Pinaaga nang Biyernes ang kadalasan ay Martes 
na en banc session. Walang oral arguments, hindi nabigyan ng sampung 
araw ang bawat panig para magpaliwanag. Siguro po kung nasunod ito, 
baka natiyak kung totoong maysakit nga si Ginang Arroyo. Nagbigay ng 
mga kundisyon ang Korte Suprema, ngunit kahit hindi ito nasunod ng mga 
Arroyo, ipinatuloy pa rin ni Ginoong Corona ang paghahain ng TRO. 


214 


June 2010 to June 2012 


Obligasyon po ng Ehekutibo na imbestigahan at sampahan ng kaukulang 
kaso si Ginang Arroyo. Subalit pinahirap, kundi man ginawang imposible 
ang pagsasampa natin ng kaso bago maubos ang taning ng prescriptive 
period doon po sa electoral fraud case. 

Kung natuloy silang umalis, ang malamang na ginawa nila ay nagbakasyon 
lang habang maubos ang prescriptive period ng kasong isinampa sa kanila, 
at babalik sa panahon kung kailan hindi na sila puwedeng sampahan ng 
kaso. Mukhang hanggang nasa puwesto si Ginoong Corona — gaano man 
kalakas ang kaso, gaano man katibay ang ebidensya — ay hindi masasakdal 
ang kanyang padrino. Ito na nga po ang naging huli at sukdulan. 

Naharap po tayo sa sangandaan: hahayaan ba nating manatili ang 
ganitong sistema kung saan nadadaan sa palusot ang katarungan, at 
naeengganyo ang mga kawatan na ituloy ang baluktot na pamamaraan, lalo 
na kung may-kapit sila sa kapangyarihan? 

Halos buong bayan po ay sumubaybay sa paglilitis ni Ginoong Corona, 
at maliwanag na sa atin ang matibay na basehan ng impeachment. Muli, 
walang personalan sa laban na ito. Sariling mga pasya po ni Ginoong 
Corona ang nagbunsod sa paglilitis na ito. Siya ang pumiling hindi 
magdeklara ng katotohanan sa kanyang SALN. Siya ang gumamit ng 
kanyang pamilya para magpalusot sa kanyang salapi at ari-arian. Siya 
mismo ang nagkaladkad ng pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay 
upang pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Batid nating lahat; Si 


215 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Ginoong Corona ang kumatawan sa maruming bahagi ng ating hudikatura. 

Ang pinakamalaking bandog ng paglilitis na ito: Muli po nating 
napatunayan na posible palang makamit ang pagbabago. Posible palang 
magkaroon ng justice, at hindi puro “just-tiis” ang litanya sa ating bansa. 
Napatunayan nating mangingibabaw ang katotohanan, laban sa pagkukubli; 
mananaig ang tapat, laban sa tiwali; at magtatagumpay ang tama, laban sa 
mali. Higit sa lahat, napatunayan nating hindi pala ako nagiisa sa pagpasan 
ng adhikaing maisaayos ang ating sistema. 

Nagpapasalamat po tayo sa buong Senate Impeachment Court, lalo na 
po kay Senate President Juan Ponce Enrile: kung ang bawat mahistrado po 
ay sing-talas ninyong mag-isip, at gaya ninyo ay walang kinikilingan, siguro 
po ay hindi na natin dinaanan ang kabanatang ito. 

Sa ating prosecution team, sa pangunguna ni Congressman Niel Tupas, 
na hindi natinag sa kabila ng pagmamaliit at paninindak, nagpapasalamat 
din ako. Kay Congressman Rudy Farinas na nilinaw ang pilit pinalalabo 
ng depensa, salamat din. Sa mga private prosecutor na itinaya ang kanilang 
kabuhayan, at nilabanan ang pinakamataas na mahistrado, nagpapasalamat 
ako. Kay Speaker Sonny Belmonte, na minabuting tumindig bilang tinig at 
pinunong ganap ng institusyong nagpadala ng Articles of Impeachment sa 
Senado, salamat din po. Pati rin po sa defense panel ni Ginoong Corona, 
nagpapasalamat din ako. Sadya man o hindi, nakiambag kayo sa paglabas 
ng katotohanan. Nagpapasalamat po ako higit sa lahat sa taumbayan; kayo 


216 


June 2010 to June 2012 


pa rin po ang aming lakas, at habang patuloy ninyong ipinamamalas ang 
suporta sa ating agenda ng mabuting pamamahala, hindi po tayo mabibigo. 
Gaya ng pagtatanggal ng balakid na nakaharang sa ating tuwid na daan, 
kinailangan nating magtulong-tulong at mag-ambagan upang idiin ang nag- 
iisa nating mensahe: Sino ka man, gaano man kataas ang iyong katungkulan, 
kung nagkasala ka sa taumbayan, mananagot ka. 

Ngayong matagumpay nating nabunot ang isang tinik sa pinakamataas 
na puwesto ng ating hudikatura, tapos na po ba ang laban? Kung totoo po 
ang paratang na pinersonal natin si Ginoong Corona, masasabing tapos na 
nga. 

Pero hindi po natin siya pinipersonal; ang hangad natin ay ayusin ang 
sistema, kaya’t hanggang mayroon pa ring mga nakaambang tanggalin ang 
piring ng katarungan, tuloy pa rin ang laban. 

Pagtutuonan po natin ng pansin ang paghahanap ng may integridad, may 
sariling pasya, mahusay, at tapat na magtitimon sa atin pong hudikatura. 
Mayroon po tayong siyamnapung araw para pag-aralan ito; hindi po natin 
mamadaliin ang pagpili, dahil ayaw nating magkamali at bumalik na naman 
sa dating situwasyon. 

Sa mga minamahal kong kababayan; muli, maraming salamat sa inyong 
pagtutok at pagsuporta sa ating agenda ng reporma. Nakita po natin: kung 
walang katarungang umiiral, hindi matatapos ang sigalot. Kinailangan nating 
pagdaanan ang prosesong ito, subalit ito ay unang hakbang para matiyak na 


217 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ang mga naghahari-harian, na para bang sila ang batas, ay mananagot din. 
Patas po ang laban; ang hangad natin ay puwedeng magkatotoo, basta’t 
handa tayong tumaya, maninindigan, at ipaglaban ang tama. 

Nakikita po ninyo kung paano tayo nananatiling tapat sa mandatong 
kaloob ninyo: Pinapatatag po natin ang sistema; ipinakikitang tunay na 
nakapiring ang Hustisya. Nagbubunsad na ito ng isang lipunang kung ano 
ang ipinunla ay siyang aanihin; Ang mabuti ay magbubunga ng mabuti, at 
ang kasalanan ay tiyak na pananagutan. 

Muli, maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. 

Magandang gabi po. 


218 


TALUMPATI NG 

KAGALANG-GALANG BENIGNO S. AQUINO III 
PANGULO NG PILIPINAS 
SA ANIBERSARYO NG PROKLAMASYON NG 
KALAYAAN NG PILIPINAS 


[Inihayag sa Simbahan ng Barasoain, Malolos, Bulacan 
noong ika-12 ng Hunyo, 2012] 


Magandang umaga po. 

Executive Secretary Paquito Ochoa; excellencies of the diplomatic corps; 
Secretary Albert del Rosario; Secretary Voltaire Gazmin; Secretary Dinky 
Soliman; Secretary Rene Almendras; Secretary Edwin Eacierda; Secretary 
Ricky Carandang; Secretary Joel Villanueva; Chairman Erancis Tolentino; 
Chair Maria Serena Diokno; Governor Willy Sy- Alvarado; Mayor Christian 
Natividad; Representative Marvic Sy-Alvarado; Representative Pedro 
Pancho; Representative Einabelle Villarica: Executive Judge Maria Theresa 
Arcega; General Jesse Dellosa, Chief of Staff; Service Commanders, General 
Manuel Bautista of the Philippine Army, Vice Admiral Alexander Pama 
EOIC, Eieutenant Eauro dela Cruz of the Philippine Air Eorce, Police Director 


219 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


General Nicanor Bartolome, Vice Admiral Edmund Tan of the Coast Guard; 
fellow workers in government; honored guests; mga minamahal ko pong 
kababayan: 

Talagang napakaganda ng umagang ito; magandang umaga sa inyong 
lahat. 

Noon pong nakaraang taon, nagtipon tayo sa Kawit, Cavite, sa balkonahe 
ni Heneral Emilio Aguinaldo kung saan unang iwinagayway ang ating 
bandila. Boon, unang kumumpas ang martsang Eupang Hinirang, sabay 
sa pintig ng puso ng mga rebolusyunaryong Pilipinong, sa wakas, ay kalag 
na sa tanikala ng mga dayuhan. Boon, unang pinasinayaan ang karapatang 
makapamuhay nang malaya at nagsasarili ang bansang Pilipinas. 

Ngayong umaga, ginugunita natin dito sa simbahan ng Barasoain — ang 
duyan ng ating Saligang Batas — ang ika-isandaan at labing-apat na taon ng 
proklamasyon ng kalayaan. Bito nagtipon ang mga kinatawan ng iba’t ibang 
probinsya upang magkasundo kung paano aarugain at payayabungin ang 
ipinaglaban nilang kalayaan. Bito itinatag ng Kongreso ang Elnang Republika 
ng Pilipinas, gayundin ang pagpapatibay at pagpapatunay sa Konstitusyon 
ng Malolos, ang unang Republikanong Konstitusyon sa kabuuang Asya. 
Bito, napagpasyahan nilang panghawakan ang kinabukasan ng ating bansa, 
at patunayan sa mundong ang Pilipinas ay para sa Pilipino. 

Noon pa man, mulat na ang ating mga ninuno sa prinsipyong bumubuhay 
sa ating demokrasya: ang ganap na kapangyarihan ay nagmumula at angkin 


220 


June 2010 to June 2012 


ng sambayanang Pilipino, kaya’t sa kapakanan ng Pilipino rin ito dapat 
nakatuon. Pumili sila ng mga kinatawan, hindi para maghari at pagsilbihan, 
kundi para mamuno at itimon ang bansa tungo sa tamang direksyon, at 
paglingkuran ang karaniwang mamamayan. 

Nang nagpunta sa Malolos ang pitumpung kinatawan mula sa iba’t ibang 
probinsya, pangunahing bitbit nila ay ang mga adhikain ng sarili nilang 
mga lalawigan, at ang pangarap ng nag-iisang bayan. Inuna nila ito kaysa 
sa personal nilang interes. Nakaatang sa kanilang balikat ang obligasyon 
na isulat ang mga alituntunin na sinang-ayunan ng taumbayan, upang 
magsilbing gabay kung paano sila mamumuhay at makikitungo nang tama, 
patas, at makatarungan sa isa’t isa. 

Hindi nila tayo binigo. Matagumpay nilang ipinunla ang isang saligan 
na bukal ng katarungan, magtatanggol at magtataguyod ng kabutihan, at 
sisiguro sa pantay na karapatan para sa lahat. 

Nang nagsisimula pa lang tayo bilang kinatawan ng Tarlac, naging 
sandigan ko na ang Saligang Batas. Lagi kong binabasa, pinag-aaralan at 
sinusuri ang mga probisyon nito. Bukod sa napapaloob dito ang mga batayan 
na dapat kong sundin bilang Pilipino, ginagabayan din ako nito kung paano 
ko magagawa nang mas mahusay ang obligasyon ko bilang lingkod-bayan. 

Hindi ko maiwasang madismaya minsan, dahil matapos ang 
pinagdaanang ratipikasyon ng ating Saligang Batas noong 1935 at 1987, 
hindi pa rin nauubos ang mga walang pakundangan pa ring naghahanap 


221 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


ng butas upang gamitin ito sa pansarili nilang kapakanan. May mga 
opisyal na harap-harapan kung lumabag sa batas, at harap-harapan ding 
tinatakasan ang pananagutan. Ang Konstitusyon na dapat ay natatakbuhan 
ng karaniwang tao ay nagiging laruan na lamang ng mga naghahari-harian. 
Kung umasta sila, animo’y hawak nila ang piring ng katarungan, para bang 
lisensyado silang palitan, bawasan, ibahin at baliktarin ang Konstitusyon. 

Naging saksi ang buong bansa nang nilitis si Ginoong Corona, ang 
dating Punong Mahistrado. Inabot ng limang buwan ang prosesong ito. 
Gayumpaman, pinatingkad nito ang diwa ng ating demokrasya. Karapatan 
ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan at maramdamang buhay 
ang demokratikong sistema sa bansa. Muli rin nitong idiniin sa ating mga 
lingkod-bayan na ang kapangyarihang ipinahiram sa kanila ni Juan dela 
Cruz ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. 

Kung tutuusin, naging talamak ang korupsyon, hindi lamang dahil 
dumami ang naging sakim sa kapangyarihan, kundi dahil dumami rin ang 
bilang ng mga manhid at nagwalang-kibo. Naging pundido ang parola ng 
demokrasya dahil walang nagkukusang alagaan at panatilihin ang alab nito. 

Ngayon pong nakabuwelo na ang ating bayan sa tuwid na landas, 
hindi natin hahayaan pang maligaw tayo sa dilim ng nakaraan. Gaya ng 
nakasaad sa Saligang Batas, sa taumbayan nag-uugat ang lakas ng ating 
bayan. Kaya’t makatarungan lamang na sila rin ang makikinabang sa bunga 


222 


June 2010 to June 2012 


ng ating mga pagsisikap. Kaya naman bawat repormang itinutulak natin — 
mula sa trabahong naihahandog natin sa ating kababayan, hanggang sa 
pagtataguyod ng katarungang panlahat; mula sa pagkukumpuni ng sistemang 
panlipunan, hanggang sa matuwid na paggugol ng ating pananalapi — ay 
dapat sumasalamin sa prinsipyong pinagtibay sa loob mismo ng simbahang 
ito noong 1898. 

Sa susunod na taon, ipagdiriwang natin ang proklamasyon ng araw ng 
kalayaan sa Pinaglabanan. At ang piano po natin ay sunod na gunitain ito 
sa Visayas, at maging sa Mindanao. Bakit taun-taon tayong lumilipat sa iba’t 
ibang makasaysayang lugar? Upang iparamdam na ang ating kasarinlan ay 
hindi lamang nangyari sa Kawit, o dito sa Malolos, o sa Luzon lamang. 
Angkop lamang na maramdaman ng bawat Pilipino — mula sa mga 
pinakaliblib na bulubundukin, hanggang sa pinakamalalayong isla, kasama 
na tin ang mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibayong dagat — 
na ang ipinagdiriwang tuwing ika-labindalawa ng Hunyo ay selebrasyong 
pambansa; na ang diwa nito ang araw-araw na nagpapaalab sa adhika 
nating maging malaya. 

Tunay na demokrasya para sa lahat ng Pilipino: ito ang kaluluwa ng 
ating Konstitusyon; ito ang dugong dumadaloy sa puso ng ating malayang 
Estado. Tangan ang mandato ng Saligang Batas, hindi na natin hahayaang 
bukbukin, dungisan at gamitin ito ng kahit na sinuman para lamang 
manlamang sa kapwa at magpakasasa sa kapangyarihan. 


223 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQUINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


Ito ang ipinapaalala sa atin ng Barasoain Church. Noong 1898, nagtipon 
ang ating mga ninuno dito sa Malolos upang itindig at patibayin ang ating 
Republika. Ito rin ang nangyari noong 1986 sa EDSA nang buwagin natin 
ang diktadurya. Ganito rin ang naganap sa halalan noong 2010 na nagbigay 
daan sa ating mga reporma. Patunay ang mga biyaya ng kasaysayan: 
makakamtan lamang ang tunay na kalayaan kung handa ang bawat isa sa 
ating magkakalyo ang talampakan, at diligan ng dugo’t pawis ang ating 
lupang sinilangan. Taas-noo rin tayong maglakbay tungo sa isang Pilipinas 
na malaya, hindi lamang sa panggigipit ng mga dayuhan, kundi lalo na sa 
kurapsyon, gutom at kawalang-katarungan. Buwagin natin ang bartolina 
ng kadamutan at pagkakanya-kanya; kumalag tayo mula sa tanikala ng 
pagbabatuhang-sisi at pagwawalang-bahala. Ito ang kahulugan ng tunay na 
kalayaan. 

Magandang araw po. Maraming salamat po sa lahat. 


224 


June 2010 to June 2012 


INDEX 

“It’s more fun in the Philippines”; 165, 196 
“Just-tiis”: 206 
Abu Sayyaf: 149 

ADB (Asian Development Bank): 191, 197 
Agriculture (Agrikultura); 165, 168-169, 
196 

Al-Barka (in Basilan): 149 
Albert Del Rosario (Foreign Affairs 
Secretary): 209 
All-out justice: 150 
All-out war: 150 
APEC Summit: 34 

Arangkada Philippines Forum: 163, 165 
Armando Tetangco Jr. (Central Bank 
Governor): 31, 191 
Armed Encounter: 149 
AFP (Armed Forces of the Philippines / 
Sandatahang Fakas ng Pilipinas): 71- 
72, 52-53, 149, 

Armin Fuistro (Education Secretary): 182 
Artemio Panganiban (former Chief Justice): 
43 

Articles of Impeachment (Basehan ng 
Impeachment): 205-206 
Ateneo De Manila University: 84-87 
ARMM (Autonomous Region of Muslim 
Mindanao): 106-112, 

Baler-Casiguran road: 175 
Barasoain Church: 209-210, 213 
Basic Education (Edukasyon): 16, 60, 66, 
86, 102, 182, 186-189 
see K to 12 

Benigno “Ninoy” Aquino, Jr.: 43-44, 48, 
137 

Bill Synchronizing the Elections of the 
Autonomous Region 
in Muslim Mindanao with the 
National and Local Elections: 106- 
107, 111 

BIR (Bureau of Internal Revenue / 


Kawanihan ng Rentas Internas): 16 
Boss (the Filipino people): 20, 64-65, 70, 
103, 121, 161 

BPO (Business Process Outsourcing): 90, 
169 

BSP (Central Bank of the Philippines / 
Bangko Sentral ng Pilipinas): 31, 191 
Bureau of Customs: 16 
Cacao beans: 96 
Calamba (in Laguna): 99, 103 
CCT (Conditional Cash Transfer): 117, 
125-128 

see Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps) 

Cesar Garcia (Secretary / National Security 
Adviser): 156 

Cesar Purisima (Finance Secretary): 191, 
CHED (Commission on Higher Education): 
189-190 

Christmas Tree Lighting: 153 
Citizens Military Training: 85 
Classrooms (Silid-Aralan): 15, 82, 85, 128, 
189 

Climate Change: 22, 24 
Club Filipino (in San Juan): 56 
Coffee beans (Rape): 43, 96 
COMELEC (Commission on Elections): 

158 

Congress (Kongreso / Kamara de 

Representantes): 60, 86, 109, 114, 
160-161, 193,210 
Constitution (Saligang Batas / 

Konstitusyon): 38, 86, 138, 157, 159- 
160,203,210-213 

Corazon “Cory” Aquino (former Philippine 
President): 16 
Corregidor: 199-200 
DA (Department of Agriculture): 168 
Daylight: 33-34 
DBP (Development Bank of the 
Philippines): 167 

Democracy (Demokrasya): 13, 19, 21, 40, 
44-46, 48, 50, 66-67, 107, 109, 138- 


225 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


139, 141, 148, 157, 161, 181, 201-202, 
210 212-213 

DENR (Department of Environment and 
Natural Resources): 96 
DepEd (Department of Education): 28, 

128, 189-190 

DEA (Department of Foreign Affairs): 17 
Dictator (Diktador): 13, 45, 64, 86, 137- 
139, 148, 157, 214, 

Dictatorship (Diktadurya) 
see Dictator 

Dina Abad (Congresswoman): 87 
Dinky Soliman (Social Welfare and 

Development Secretary): 123, 182, 

209 

Doctors to the Barrios Program: 128 
DOH (Department of Health): 28, 128 
Dominguez brothers: 178-179 
Don Jaime Zobel De Ayala: 43 
DOST (Department of Science and 
Technology): 91, 131 

DOTC (Department of Transportation and 
Communication): 166 
DPWH (Department of Public Works and 
Highways): 167, 195 

DSWD (Department of Social Welfare and 
Development): 28, 125, 127-128, 
EDSA (Epifanio de los Santos Avenue): 46, 
57, 63, 67, 138, 144, 214 
EDSA Revolution 

see People Power Revolution 
Eduardo Angara (Senator): 35, 182 
Eduardo de Mesa (Secretary / Chief 
Presidential Eegal Counsel): 156 
Edwin Lacierda (Secretary / Presidential 
Spokesperson): 209 
Efren Penaflorida: 44 
El Filibusterismo: 103 
Electoral Fraud Case: 204-205 
Electoral Reform: 148 
Emergency Employment: 16 
Emilio Aguinaldo (former Philippine 
President): 210 


Environment (Kalikasan): 94-98 
Environmental Heroes Award: 97 
E.O. (Executive Order): 32, 81, 95, 102, 
203-204, 

Faculty Development Fund: 41 
Fe Del Mundo, M.D. (National Scientist): 
131-134 

Ferdinand Marcos (former Philippine 
President): 45, 63-64, 87, 138, 157, 
160 

Fertilizer Scam: 17, 158 
Fidel V. Ramos (former Philippine 
President): 12 

Florencio “Butch” Abad (Budget and 

Management Secretary): 84, 87, 163, 
Fordham University: 135-136 
Foreign Investments: 31-32, 34, 80, 143, 
164-165, 170, 197 
Fort del Pilar: 68-69, 72-73 
Franklin Drilon (Senator): 35, 40 
Freedom (Kalayaan): 46, 48-49, 101, 104, 
107, 109, 174, 200-201, 209-210, 
213-214 

GDP (Gross Domestic Product): 28 
General Appropriations Act: 118 
Gloria Macapagal-Arroyo (former 

Philippine President): 54, 107, 114- 
116, 159-160,203-205 
GOCC (Government Owned and 

Controlled Corporations): 192-193 
Good Governance (Mabuting 

Pamamahala): 14, 18-19, 59, 65, 67, 
97, 110, 121, 141, 194, 196, 207 
Gregory Domingo (Trade and Industry 
Secretary): 163 

Hilario Davide (former Chief Justice): 18, 
35 

Human Rights Desk Operations Manual: 
53 

IBM: 143-144 

Ibrahim Malat Sulayman (terrorist): 149 
Inclusive Growth: 141, 165, 169-170, 196 
Infrastructure (Imprastraktura): 16, 27-29, 


226 


June 2010 to June 2012 


79, 165-167, 169, 194, 196-197, 
Investment Plan: 183 
Iskolar ng Bayan: 36 
Jejomar Binay (Vice-President of the 
Philippines): 43, 71, 191, 199 
Jesse Robredo (former Interior and Local 
Government Secretary): 156 
Joel Villanueva (Technical Education 
Secretary): 182, 209 

Joint Foreign Chambers of the Philippines: 
163-164 

Jose Rizal: 12, 43, 87, 99-105, 182 
Joseph Estrada (former Philippine 
President): 12 

Juan Ponce Entile (Senate President): 12, 
109, 156, 206, 

Julia Abad (Secretary / Presidential 
Management Staff Chief): 87 
K to 12 (Basic Education Program): 182, 
186, 188 

KALAHI-CIDSS (Kahirapan- 

Comprehensive and Integrated 
Delivery of Social Services): 127 
Kawit (in Cavite): 210, 213 
LAON-ALAB (Lakas, Tipon, Alagad ng 
Bayan): 68-73 

Leila de Lima (Justice Secretary): 18, 53, 
156 

Liberal Party (Partido Liberal): 56-57, 60- 
61 

Lilia de Lima (PEZA Director General): 

163 

LRT-1 South Extension: 167 
LRT-2 East Extension: 167 
Maguindanao Massacre: 46-47, 106, 113 
Malacanan Palace (in Manila), 51, 106, 

123, 149, 182, 202, 

Malacanang Press Corps: 176 
Malolos (in Bulacan): 200, 209-211, 213- 
214 

Manila Hotel (in Manila): 156 

Manila North Road: 167 

Mar Roxas (Interior and Local Government 


Secretary / former Transportation 
Secretary): 56, 166 

Mario Montejo (Science and Technology 
Secretary): 91-92, 131 
Martial Law (Batas Militar): 44, 46, 49, 

63, 66, 87, 157-158, 174 
Marvic Leonen (Government Peace Panel 
Chair): 35, 41 

Midnight Appointee / Midnight 
Appointments: 15, 203-204 
MILE (Moro Islamic Liberation Front): 149 
Millennium Development Goals: 24 
Morong 43: 54 
Mosquito Press: 45 
MRT-7 Project: 167 

NAPOCOR (National Power Corporation): 

88 

National Criminal Justice Summit: 156 
National Greening Program: 94-97 
National Library: 103 
NDRRMC (National Disaster and Risk 
Reduction Management Council): 89 
NEDA (National Economic and 

Development Authority): 31, 166, 
175-176 

NFA, National Food Authority: 115 
NHA, National Housing Authority: 116 
Nicanor Bartolome (Police Director 
General): 156, 210 
Noli Me Tangere: 103-104 
Northrail Project: 40 
ODA (Official Development Assistance): 
167, 197 

OFW (Overseas Filipino Workers): 17, 32, 
164 

OSG (Office of the Solicitor General): 89 
OWWA (Overseas Workers Welfare 
Administration): 17 
PAGASA (Philippine Atmospheric, 
Geophysical and Astronomical 
Services Administration 
Pandemics): 89 

Pantawid Pamilyang Pilipino Program 


227 


THE THIRTY BEST SPEECHES OF HIS EXCELLENCY BENIGNO S. AQ,UINO III, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES 


(4Ps): 123, 125 

Paquito Ochoa (Executive Secretary): 153, 
209 

Pasay Regional Trial Court: 159 
peso (Philippine Charity Sweepstakes 
Office): 119-120 
Peace Process: 149-150 
People Power: 18, 26, 44-45, 63, 65, 67, 
141, 144, 147 
Philhealth: 16, 28, 195 
Philippine Daily Inquirer: 43-46, 49-50 
PMA (Philippine Military Academy): 68- 
69, 71-72 

PNCC (Philippine National Construction 
Corporation): 119, 199 
PNP (Philippine National Police): 16, 47, 
53, 64-66, 71, 116, 156, 179, 

POEA, Philippine Overseas Employment 
Administration: 17 
PPl (Philippine Press Institute): 172 
PPP (Public-Private Partnership Projects): 
30-31, 79, 196 
Presidential Saber: 70 
Proceso Alcala (Agriculture Secretary): 17, 
94, 118 

Progress (Kaunlaran): 23, 26, 32, 42, 51, 
78-81, 83, no, 129, 141, 146, 165, 
169-170, 187, 194, 196-198 
Prospero Nograles (former House Speaker): 
12 

PSALM (Power Sector Assets and 

Liabilities Management Corporation): 

88 

Ramon Jimenez (Tourism Secretary): 43, 
165 

Renato Corona (former Chief Justice): 202, 
204-207 

Rene Almendras (Cabinet Secretary / 
former Energy Secretary): 209 
Rice (Bigas): 117-119, 168, 194 
Richard Gordon (former Senator): 35 
RN Heals Program: 128 
Rogelio “Babes” Singson (Public Works 


and Highway Secretary): 167 
Ronald Llamas (Secretary / Presidential 
Adviser for Political Affairs): 153 
SALN (Statement of Assets, Liabilities, and 
Net Worth): 205 
SCTEX Eastern Extension: 167 
SEA-K Program (Self-Employment 
Assistance-Kaunlaran): 127 
Senate (Senado): 12, 109, 160, 206 
Single Borrower’s Limit: 31 
Snap Election: 138 

Social Justice (Katarungang Panlipunan): 
23, 60 

Social Spending: 144 
Sonny Belmonte (Speaker of the House): 
109, 156, 172, 191,206 
Sonny Coloma (Communications 
Operations Secretary): 172, 182 
Straight Path (Daang Matuwid): 29, 34, 114 
Supreme Court (Korte Suprema): 37, 41, 47, 
156, 158-160, 202,204 
Teresita Quintos-Deles (Secretary / 
Presidential Adviser on the Peace 
Process): 153-154 
Terrorism (Terorismo): 22 
TESDA (Technical Education and Skills 
Development Authority): 190 
Tourism (Turismo): 16, 31-32, 81, 165-166, 
169, 196, 

T.R.O. (Temporary Restraining Order): 

159, 204 

Truth Commission: 18, 158 
United Nations: 22 

Universal Declaration on Human Rights: 51 
Voltaire Gazmin (National Defense 
Secretary): 153, 209 
Wang-wang: 13, 20-21, 113 
ZTE-NBN Deal: 158 


228 


June 2010 to June 2012 


ABOUT THE PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT AND 
STRATEGIC PLANNING OFFICE 

The Presidential Communications Development and Strategic Planning Office 
(PCDSPO) was established as an “other executive office” under the Office of the 
President, created by Executive Order No. 4, which was signed by the President on 
July 30, 2010. The PCDSPO serves as the President’s chief message-crafting body. 

The PCDSPO is mandated to provide strategic communication leadership and 
support to the Executive Branch, all agencies and instrumentalities of government; 
and to lead the strategic communication of government through the formulation 
and enforcement of a National Communications Policy, which ensures coherence 
of messages, as well as open and extended channels of communication between the 
government and the people. 


ABOUT THE OFFICIAL GAZETTE 

The Official Gazette is the official journal of the Republic of the Philippines. It has 
been in print since 1902 and is edited at the Office of the President by virtue of 
Commonwealth Act No. 638, as amended by the Administrative Code of 1987. On 
a weekly basis, it publishes Executive Issuances, Republic Acts, Judicial papers, and 
other government documents. During the Third Philippine Republic (1946-1972) 
it also published the President’s statements and a log of His Excellency’s activities. 

In 2010, the Official Gazette went online, adopting the URL [www.gov.ph]. It went 
live on July 26, 2010, the day of President Benigno S. Aquino Ill’s first State of 
the Nation Address. It has since been updated regularly with speeches, reports, 
statements, press releases, and documents from the Office of the President and 
other departments. It has also revived the practice of logging the President’s official 
activities. 


229 



